PAS 


Ang Kaharian ng Kalangitan 


Ang Kuwento ng Buhay at Mga Salita ni Jesus 
ayon kay Apostol Mateo 


xr 


PAUNANG SALITA 


Ang Kuwento ng Buhay at mga Ginawa ni Jesus ayon 
kay Apostol Mateo ay isang bagong salin na hinango mula 
sa orihinal na wikang Griego (Textus Receptus). 


Ang munting aklat na ito ay isa lamang sa apat na 
salaysay tungkol sa buhay ni Jesus na Tagapagligtas. Bawat 
isa sa apat na salaysay ng buhay ni Jesus ay may kakaibang 
katangian na wala sa iba. Ang ibang salaysay na tinutukoy 
ko ay ang mga sinulat nila Juan, Lucas at Marcos. 


Sana'y maliwanagan ka sa iyong matutunghayan at 
ang mga salitang iyong mababasa ay mangusap sa iyong 
buhay at magdulot ng kaligtasan sa iyong buong pagkatao. 


LISTAHAN NG MGA NILALAMAN 


ANGKANG PINAGMULAN NI JESUS uussasaaaaaaaaaa nanana 9 
PARAAN NG KAPANGANAKAN NI JESUS ... 2. mana anaaaaa saaan 10 
MGA DAYUHANG BUMISITA KAY JESUS. ......mmnuunasaaaananaaanaasasasasasana 10 
DINALA ANG BATANG JESUS SA EGIPTO .....mmmunuuasaaaananananaaaasasasasana 11 
PINASLANG NI HERODES ANG NAPAKARAMING BATA ....mmmmsasasssasass 12 
HINANDA NI JUAN ANG DAAN NG PANGINOON u.s nanasaaaasasasasasans 13 
ANG TOTOONG PAGSISISI u.ssausasunawuuuaaaaaasasaasasasasasaasasassasasasasasana 13 
NAGTAGUMPAY SI JESUS LABAN SA TUKSO uuuuuuuuasaasananasanaasasasasasana 14 
SIMULA NG MINISTERYO NI JESUS... 2m mua aaaaaananaaaaaaaasasss saaan 15 
KUMALAT ANG MASAYANG BALITA SA MARAM Il ....00 na nananaasasasasasana 15 
ANG MAPAPALAD a a AABANGAN NAAN 16 
ANG ASIN AT LIWANAG NG DAIGDIG .....000 0000 aaaaasasaa aasa aa asana 17 
DUMATING SI JESUS PARA TUPDIN ANG BATAS NG DIYOS ........sssssaan 17 
MAKIPAGKASUNDO SA KAAWAY uluusanaa aa nanaaaaaaaasasasasaaaaaaasasasasasana 18 
MGA MATA - SANHI NG KASALANAN ....20 mana nanasan 18 
HUWAG HIWALAYAN ANG ASAWA ... c0. wana naaa aanasaa nna 19 
MAGING TOTOO SA IYONG MGA SALITA ....m mana nnanaaaananaaawaasasasasasana 19 
PAGTRATO SA MGA KAAWAY ..uumuun anna na nanaaaaaaaasaaaaassasaaaananasasasana 19 
PAANO TUMULONG SA KAPWA uuusmusaaaa na nanaaaananaasasaaaaaaaaanasasas asana 20 
TAMANG PARAAN NG PANANALANGIN u.s 20 
PARAAN NG PAG-AAYUNO u...mma naaa nnanaa saaan 21 
MAG-IPON NG KAYAMANAN SA LANGIT .. 2. ca na anaaasaasa nasasa asasasas asan 22 
HUWAG MABALISA. uuussaaaananananaaaasasaaaaaasaaaaaasasasss nasasa nanasasasana 22 
HUWAG MANGHUSGA .....0 manawa naaaananasaanaaaaaaaaa anakan 23 
HUMINGI, MAGHANAP AT KUMATOK....0220000m0aaaaaaanaaaaaasasaaasasasaaa 24 
DAAN TUNGO SA BUHAY .....2. mana aananaa aa naaa aa nnanan 24 
SA BUNGA MO SILA MAKIKILALA .... anan anan 24 
ANG PUNDASYON NG BUHAY u..umma nananana nananana 25 
PINAGALING NI JESUS ANG KETONGIN AT ANG KATULONG NG SENTURYON 
Mdasla delas Naga INA aha Banag AD NAT aaa na AlaAa aed aala daa 26 
NAGPAGALING SI JESUS NG IBA'T IBANG KARAMDAMAN AT NAGPALAYAS 
NG .MGA:DEMONYO ak NATA NN LAAL 27 
HUWAG IPAGPALIBAN ANG PAGSUNOD SA PANGINOON... ssssasasas 27 


4 


PINATIGIL NI JESUS ANG UNOS SA DAGAT .....0000000000saaasanasanassasssaass 27 
PINALAYA NI JESUS ANG LALAKI MULA SA SANGKATUTAK NA DEMONY028 


PINAGALING NI JESUS ANG LUMPO u...mmunaasaasananasaaaasasasasaasaaaaaasasans 29 
INABOT NI JESUS SI MATEO AT KANYANG MGA KAIBIGAN ......22 asana. 29 
BAGOAT LUMA 2005 2asi Na NG AGAPAN ALALA 30 
GUMALING ANG GINANG DAHIL SA PANANALIG KAY JESUS ........ssssas. 30 
BINUHAY NI JESUS ANG DALAGITA .... 2mm saaaaaaa nanasa aa anasasas asaan 31 
PINAGALING NI JESUS ANG BULAG .... 2m mm naanaaaanaaaaaaaasasasas aasa snasa 31 
BINIGYAN NI JESUS NG AWTORIDAD ANG MGA ALAGAD ......222222050sas. 32 
MGA TAGUBILIN NI JESUS TUNGKOL SA PAGHAYO uu.uuusasaananananaasusasa 33 
MGA PAG-UUSIG NA DARATING DAHIL SA SALITA u.uuussasaanasaaauwasasas 33 
HUWAG KAYONG MATAKO Tu. ...0aananananaaaasaaaanasasanaasasasasassasasaasasasa 34 
MGA PAGSUBOK SA PAMILYA DALA NG SALITA uuusmmaanasaaaananaaaaaasasans 35 
SINAGOT NI JESUS ANG KATANUNGAN NI JUAN u.s aaasanasasasas aa 35 
NAGPATOTOO SI JESUS TUNGKOL KAY JUAN ....202222maasasasasaaaaaausasasans 36 
BINATIKOS NI JESUS ANG MGA BAYANG DI NAGSISISI u.sssaaawanaawasasasa 37 
KARUNUNGAN NG DIYOS, IPINAHAYAG SA MGA BATA AT DI SA MGA BIHASA 
AA YAO 37 
MGA ARAL TUNGKOL SA ARAW NG PAMAMAHINGA .....000 0000 aaaaasasss 38 
NAGPAGALING SI JESUS SA ARAW NG PAMAMAHINGA... ....0000 2a aaasusss 39 
PINANGGAGALINGAN NG KAPANGYARIHAN NI JESUS u..sssaaaaaauaasusas 39 
KASALANANG WALANG KAPATAWARAN uu .sssaa na naaaaaaaasas ssa annsna 40 
ANAK NG AHAS -- MGA TAONG WALANG MASABING KABUTIHAN.....4O 
KAPANGYARIHAN NG ATING MGA SALITA uu... coma nanaanasasas sasa saasnasans 41 
PAGKA LUMAYAS ANG DEMONYO SA ISANG TAO uuuuuuuusasaaaanasaawasasasa 41 
ANG TALINGHAGA NG NAGHASIK NG BINHI u.s ssaaaaaaaaaaanasasas a 42 
Di LAHAT NG TAO AY NAKAKAUNAWA, cua ssaaaananaaaaaanasass sna 43 
BINIGYAN NG DIYOS ANG MGA ALAGAD NG PANG-UNAWA. .... sss. 43 
GAWAIN NG KAAWAY SA KAHARIAN u.s manaananan a 44 
KAPANGYARIHAN NG BINHI SA KAHARIAN u....0 000 raanasas sk 45 
PINALIWANAG NI JESUS ANG TALINGHAGA SA MGA ALAGAD. ............. 45 
IBA PANG MGA KAALAMAN TUNGKOL SA KAHARIAN .....000ananasauaaaasa 46 
HINDI NANIWALA KAY JESUS ANG MGA KABABAYAN NIYA ..... mm snssssss. 47 
ANG KATAPUSAN NG MISYON NI JUAN u.s anan 47 


NAKAKAIN ANG HIGIT SA 5,000 TAO GAMIT ANG 5 TINAPAY AT 2 ISDA48 


NAGLAKAD SI JESUS AT PEDRO SA IBABAW NG DAGAT .....mmususasasasnaa 49 
ANG MAHAWAKAN NI JESUS AY GUMAGALING uuussssaaaaananaaaaasasasans 49 
TINULIGSA NI JESUS ANG MGA PINUNO NG SIMBAHAN ..ummmassosssssans 50 
HINDI ANG KINAKAIN ANG NAGPAPARUMI SA TAQ......22 2a maasasssasasans 51 
ANG PANANALIG NG GINANG KAY JESUS ANG NAGPAGALING SA ANAK 
NIYA mamaga han kaa KIKI AANLAA IGB LABAN 51 
NAKAKAIN ANG HIGIT SA 4,000 TAO GAMIT ANG 7 TINAPAY AT ILANG ISDA 
AA ANNA INUNA anan a 52 
KINALABAN SI JESUS NG MGA PINUNO NG SIMBAHAN ...... mm sasasssssss 53 
IBIG SABIHIN NG LEBADURA NG MGA PARISEO u.....aaaananananaasasasasasana 53 
HINDI MANANAIG ANG KAAWAY LABAN SA KONGREGASYON NI KRISTO54 
IALAY ANG BUHAY ALANG-ALANG KAY KRISTO uuusassananusanausasasasasana 54 
NAKIPAG-USAP SI JESUS KAY MOISES AT ELIAS u...sssaaanananaususasasasana 55 
PINAGALITAN NI JESUS ANG MGA ALAGAD... cm mmsasaaaananaaaaaassasasasana 56 
NAGBAYAD SI JESUS NG BUWIS uuuuuasaaaanananaaaaaasaaaaaaaasanaanasasasasana 57 
ANG PINAKADAKILA uu ca naa naasa aaannan 57 
TANGGALIN SA BUHAY ANG MGA SANHI NG KAPAHAMAKAN. ............ 58 
ABUTIN ANG MGA LIGAW AT NAPAPAHAMAK uuusssassaaanasanaaaasasasasana 58 
PAANO ABUTIN ANG ISANG NAGKAMALI. cu. maa nnasaasa nasasa nsan 59 
KAPANGYARIHAN NG MAGKASAMANG PANALANGIN NG MGA 
[MANANAMPALATAYA .. c2 0000 nanananaaaaaasas asaan nasaan asana 59 
KAILANGANG MAGPATAWAD uuusaaaaaaaa naasa nanana 60 
TUNGKOL SA PAG-AASAWA. s2. muna anannaaa nanana aa aaaa asana a sans 61 
HUWAG HADLANGANG LUMAPIT KAY JESUS ANG MGA BATA ........... 62 
PAGSUNOD KAY JESUS - SUSI SA WALANG HANGGANG BUHAY ......... 62 
GANTIMPALA NG PAGSUNOD KAY JESUS u...ssaananaanunaaasaasaaaaaaaassas 63 
TALINGHAGA NG MGA UPAHANG MANGGAGAWA .... 2020 nanaanasasasasans 63 
SINABI NI JESUS SA MGA ALAGAD ANG MANGYAYARI SA KANYA ....... 65 
PAGLILINGKOD ANG DAAN SA KADAKILAAN uuusmsasasaa nanasa nanasa 65 
HUWAG MANGHINAWANG TUMAWAG KAY JESUS ......2. ma naunusasasasana 66 
NAGHANDA SI JESUS SA PAGPUNTA NIYA SA JERUSALEM ......0.ssssasaos 66 
ANG PAGDATING NG HARI u..mmma naaasar 67 
IPINAGTANGGOL NI JESUS ANG MGA NAGDIRIWANG SA DIYOS ......... 67 


6 


KAPANGYARIHAN NG PANANALIG .... nsaan 683 


SINAGOT NI JESUS ANG MGA TUMUTULIGSA SA KANYA ....m mm anasasssasana 68 
SUMUNOD GAMIT ANG PUSO, HINDI NGUSO .......000000aaaasaaansasanasan 69 
TALINGHAGA NG TAONG MAY ARI NG UBASAN u.uuumuassaaananasauaassas 69 
BINALIWALA NG MGA PINUNO NG SIMBAHAN SI JESUS .....2.002222 sasa. 70 
TALINGHAGA NG KASALAN u u.s ssaaaananaaaaaaaaaaa nn 70 
SINUBUKAN NG MGA PINUNO NG SIMBAHANG PABAGSAKIN SI JESUS .72 
ARAL TUNGKOL SA BUHAY NA DARATING. ...2sasaanananaaaaaasasasasaaaaasan 72 
ANG DAKILANG UTOS 2 saa GANA LALO 73 
TINULIGSA NI JESUS ANG MGA MASASAMANG PINUNO ....202002 mauuna 74 
MAGKAKAPATID ANG MAGING TURINGAN NIYO uuumusasasaaaaaaaaasssasan 74 
HUWAG PABAYAAN ANG KATARUNGAN, KAHABAGAN AT KATAPATAN 75 
MGA PINUNONG BULAG uuusuussaaaananaaaaaaaasaaas anakan 76 
DARATING ANG KAPARUSAHAN SA MGA MASASAMANG PINUNO ...... 77 
ANG MGA HULING ARAW ...mmmnnananaa nanasa naasa 77 
DIGMAAN, TAGGUTOM, LINDOL, PESTE .......020masaaasaaaaasaaaaasassaaaa 78 
PROKLAMASYON NG MASAYANG BALITA SA BUONG MUNDO ........... 78 
MATINDING KAHIRAPAN. .. cm sasaana nanasa aanak 78 
PAGBABALIK NG ANAK NG TAO MULA SA KALANGITAN. .... 00 2a naawa 79 
WALANG NAKAKAALAM KUNG KAILAN ANG KATAPUSAN uuuuususssss asana 80 
[MAGBANTAY AT MAGING HANDA KAYO .....000 0000 naaaanasasasaaaaaa asana 80 
TALINGHAGA NG MGA MATATALINO AT MGA MANGMANG NA BIRHEN81 
TALINGHAGA NG MGA LINGKOD NA PINAGKATIWALAAN .....2a manas 82 
PAGHUHUKOM SA PAGDATING NG ANAK NG TAQ uuumuussasaaaanaaauaassas 83 
ANG MGA DI PAPAPASUKIN SA KAHARIAN uu... 000a nanasa nanasa 84 
SINABI NI JESUS ANG MANGYAYARI SA KANYA uuusssasaananaaaawasaasasasana 84 
IBINUHOS KAY JESUS ANG MAMAHALING LANGIS uussasusasaaaasasaaaasasa 85 
NAGHANAP SI JUDAS NG PARAAN PARA IPAGKANULO SI JESUS .......... 85 
ANG HULING HAPUNAN NI JESUS BAGO SIYA MADAKIP u..ssasasaasaaaaas 86 
LAHAT KAYO AY BABALIKTAD .......2anananauaasaaaasasasaaaasasasasassssaaaasasans 87 
NANALANGIN SI JESUS SA GETSEMANE uc... msasaanananaaaaaasasassasasasaasasasa 87 
ANG HALIK NI JUDAS .....00 0ang anan 88 
ISANG PALABAS NA PAGLILITIS .....aaanaaaaaasaaaa nasasa nnanasas saaan 89 
INAMIN NI JESUS NA SIYA ANG ANAK NG DIYOS... mma asaaaananaaauwassas 90 


ITINANGGI NI PEDRO NA KILALA NIYA SI JESUS .......2.00000ssasss asana 90 


NAGPAKAMATAY SI JUDAS. .....mananaanaaaaaanaaaaaaaasasassssssaaaaaansasasasana 91 
SINURI SI JESUS NG GOBERNADOR ....m mm aasaanananaaaaaaaasasas asaan 91 
IPINAGPALIT SI JESUS SA ISANG KRIMINAL ....222000sasaaaaaaaaaaasasasasasans 92 
NAGHUGAS KAMAY ANG GOBERNADOR. . cc... ma naaaasaaaa nanasa aaasasasasasans 92 
PINAGLARUAN SI JESUS AT PINARUSAHAN ..ucmmmsosoosanaaaaauaanasasasasans 93 
GOLGOTA, ANG LUGAR NG MGA BUNGO......000200aaaaaaaasaaaaasassasan 93 
PAGKAMATAY NI JESUS 025843031150 0000n 03ANG DALAGA KAEN 94 
MGA KAGANAPAN SA LIBING NI JESUS .....022 2m ansnasaa aa naaa sanan 95 
NAGBANGON SI JESUS MULA SA LIBINGAN ......m.sasaasa nasasa aaasasasasaaans 96 
HULING TAGUBILIN NI JESUS... 0m0aaaaa aa naaaaa nanana 97 
PERSONAL NA PANALANGIN uusad 98 


Angkang Pinagmulan ni Jesus 


1 Ang kasulatan ng angkang pinagmulan ni Jesu 
1 Kristo, lalaking anak ni David, lalaking Anak ni 

Abraham. 2 //3 kay Abraham ay isinilang si Isaac, 

at mula kay Isaac ay isinilang si Jacob, at mula kay 
Jacob ay isinilang si Juda at ang mga kapatid niya, 3 at mula 
kay Juda ay isinilang si Fares at si Zara sa tulong ni Tamar, 
at mula kay Fares ay isinilang si Hezrom, at mula kay 
Hezrom ay isinilang si Aram, 4at 17/3 kay Aram ay isinilang 
si Aminadab, at 7//@3 kay Aminadab ay isinilang si Naason, 
at mula kay Naason ay isinilang si Salmon, 5 At mmu/a kay 
Salmon ay isinilang si Boas sa tulong ni Rahab, at 171//a kay 
Boas ay isinilang si Obed mula kay Ruth, at 1/3 kay Obed 
ay isinilang si Jesse, sat mu/a kay Jesse ay isinilang si David 
na hari. At 17/3 kay haring David ay isinilang si Solomon 
mula sa naging asawa ni Urias, 7 at mula kay Solomon ay 
isinilang si Roboam, at 777//a kay Roboam ay isinilang si Abia, 
at mula kay Abia ay isinilang si Asa, sat mua kay Asa ay 
isinilang si Josafat, at mu/a kay Josafat ay isinilang si Joram, 
at mula kay Joram ay isinilang si Usias, 5 at 17/3 kay Usias 
ay isinilang si Jotam, at 11/3 kay Jotam ay isinilang si Akhas, 
at mula kay Akhas ay isinilang si Ezekias, 10at mula kay 
Ezekias ay isinilang si Manase, at ”mu//a kay Manase ay 
isinilang si Amon, at 17/3 kay Amon ay isinilang si Josias, 11 
at mula kay Josias ay isinilang si Jeconias at ang mga 
kapatid niya sa panahon ng pagkabihag sa Babylonia. 12 At 
matapos na mabihag sa Babylonia, mua kay Jeconias ay 
isinilang si Salatiel, at 17u//@ kay Salatiel ay isinilang si 
Zorobabel, 13 at mula kay Zorobabael ay isinilang si Abiud, 
at mmu/a kay Abiud ay isinilang si Eliakim, at 77/3 kay Eliakim 
ay isinilang si Azor, 14 At m//a kay Azor ay isinilang si Sadok, 
at mula kay Sadok ay isinilang si Akhim, at mmu/a kay Akhim 
ay isinilang si Eliud, 15 at mula kay Eliud ay isinilang si 
Eleazar, at mula kay Eleazar ay isinilang si Matan, at ua 
kay Matan ay isinilang si Jakob, 16at mula kay Jakob ay 
isinilang si Jose, na asawa ni Maria - mula sa kanya isinilang 
si Jesus na kung tawagin ay Kristo. 17 Kaya't lahat ng 

9 


henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 
na henerasyon, at mula kay David hanggang sa pagkabihag 
sa Babylonia ay 14 na henerasyon, at mula sa pagkabihag 
sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na henerasyon. 


Paraan ng Kapanganakan ni Jesus 


18 Ngayon, ganito ang nangyari sa kapanganakan ni 
Jesu Kristo: ang Kanyang inang si Maria kasi ay naikasal na 
kay Jose, pero bago pa sila magsama, natuklasan nito na 
may dinadala na siya sa loob ng tiyan mula sa Banal na 
Espiritu. 19 Pero dahi/ si Jose na asawa niya ay matuwid at 
hindi 77/0 gustong ipahiya siya sa madla, pinlano na lang 
nitong lihim na hiwalayan siya. 20 Pero habang pinag-iisipan 
niya ang mga bagay na ito, biglang nagpakita sa kanya sa 
panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito, 
"Joseng anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin 
si Maria na asawa mo dahil ang nasa loob niya ay nabuo 
mula sa Espiritung Banal, 21 at magluluwal siya ng lalaking 
anak at Jesus ang pangalang itatawag mo sa Kanya, dahil 
Siya ang magliligtas sa bayan Niya mula sa mga kasalanan 
nila. 22 Ngayon, nangyari ang lahat ng ito para matupad ang 
naipahayag mula sa Panginoon sa pamamagitan ng propeta 
na magsasabing, 23 "Tignan mo, ang birhen ay 
magdadalang-tao sa loob ng sinapupunan at magluluwal ng 
lalaking anak at tatawagin ang pangalan Niyang Emmanuel, 
na ang ibig sabihin ay, 'Kasama natin ang Diyos. '24 Kaya't 
pagbangon ni Jose mula sa pagtulog, ginawa niya kung 
paano inutos ito sa kanya ng anghel ng Panginoon, at 
kinupkop niya ang asawa niya. 25 Pero hindi siya nakipagtalik 
dito hanggang sa mailuwal ng ina ang panganay na lalaking 
anak nito. At tinawag niya ang pangalan nitong Jesus. 


Mga Dayuhang Bumisita kay Jesus 


s7) 1 At nang ipanganak si Jesus sa Betlehem ng Judea 
J” noong mga panahon ni haring Herodes, biglang may 
dumating sa Jerusalem na mga pantas mula sa 


10 


silangan. 2 Sabi nila, "Nasaan na ang isinilang na Hari ng 
mga Judio? Nakita kasi namin ang Kanyang bituwin doon sa 
silangan at naparito kami para sambahin Siya." 3 Pero nang 
marinig /f0 ay nabahala si Herodes na hari, gayon din ang 
buong Jerusalem kasama niya. 4 Kaya't nang magpulong 
lahat ang mga pinunong pari at ang mga tagapagturo ng 
bayan, nagtanong siya sa kanila kung saan ang Kristo 
isisilang. 5 At sinabi nila sa kanya, "Sa Betlehem ng Judea, 
dahil ganito ang naisulat sa pamamagitan ng propeta, s 'At 
ikaw Betlehem, lupain ng Judea, ikaw ay hindi nahuhuli sa 
samahan ng mga pinuno ng Judea. Dahil mula sa iyo ay 
lalabas ang Namumuno na Siyang mag-aalaga sa bayan 
Kong Israel. 7 Kaya't nang lihim na ipatawag ni Herodes ang 
mga pantas, inalam niya mula sa kanila ang eksaktong 
panahon ng pagpapakita ng bituwin. s At matapos silang 
papuntahin sa Betlehem ay sinabi nito, "Pagkaalis 7/70 ay 
masusi ninyong alamin ang tungkol sa sanggol. At kapag 
natagpuan niyo na ay balitaan niyo ako para ako rin ay 
pumunta r00 at sambahin Siya." 5 At sila'y umalis nang 
marinig ang hari, at kamangha-mangha 7a ang bituwin na 
nakita nila doon sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang 
sa dumating ito 2#tumigil sa itaas mismo ng kinaroroonan 
ng bata. 10 At nang makita ang bituwin, nagdiwang sila da/a 
ng matindi af sobra-sobrang tuwa. 11 At pagdating sa loob 
ng bahay, natagpuan nila ang bata kasama si Maria na ina 
nito, at pagdapa sa lupa ay sinamba nila Siya. At nang 
buksan ang kanilang mga kabang-yaman ay naghandog sila 
sa Kanya ng mga regalong ginto, pati kamanyang, at mira. 
12 Pero nang bigyang babala sila ng Diyos sa isang panaginip 
na huwag nang bumalik pa kay Herodes, umalis na sila 
papunta sa sariling bansa gamit ang ibang ruta. 


Dinala ang Batang Jesus sa Egipto 


13 Ngayon, pagka-uwi nila ay biglang may 
nagpakitang anghel ng Panginoon kay Jose sa isang 
panaginip. Sabi nito, "Pagkabangon 770, ay dalhin mo ang 
bata pati ang Kanyang ina, at tumakas kayo papunta sa 

11 


Ehipto, at manatili kayo roon hanggang may sabihin ako sa 
iyo. Dahil sa maigsing panahon na /ang ay sisikapin ni 
Herodes na hanapin ang bata para patayin Siya." 14 At nang 
bumangon ay kinuha niya ang bata at ang ina nito sa gitna 
ng gabi, at umalis papuntang Ehipto. 15 At naroon sila 
hanggang sa kamatayan ni Herodes, para matupad ang 
sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na 
nagsasabing, "Mula sa Ehipto ay tinawag Ko ang Anak Ko." 


Pinaslang ni Herodes ang Napakaraming Bata 


16 Nang malaman ngayon ni Herodes na naisahan 
siya ng mga pantas, sobra siyang nagalit kaya't nag-utos 
siya na patayin lahat ang mga batang lalake na nasa 
Betlehem, at lahat ng nasa mga katabing bayan nito mula 
edad dalawang taon at pababa, ayon sa panahon na masusi 
niyang inalam mula sa mga pantas. 17 Kaya't natupad ang 
sinabi sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabing, 
18s "Isang tinig sa loob ng Rama ang narinig: pagluluksa at 
iyakan na may kasamang malakas na hagulgulan. Si Raquel 
ay humahagulgol para sa mga anak niya, at hindi niya 
gustong huminahon dahil wala na sila." 1s Pero nang 
mamatay na si Herodes, biglang nagpakita ang anghel ng 
Panginoon kay Jose sa Ehipto sa /sang panaginip. 20 Sabi 
nito, "Pagbangon 70, kunin mo ang bata pati na ang 
Kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, dahil 
namatay na ang mga naghahangad sa buhay ng bata." 21 At 
pagbangon nito ay kinuha niya ang bata kasama ang ina 
nito at nagpunta sa lupain ng Israel. 22 Pero nang 
mabalitaan 7/ya na si Arquelao ang naghahari sa Judea 
kapalit ni Herodes na ama nito, natakot siyang pumunta 
roon. Pero nang mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng 
isang panaginip, umatras siya at nagpunta sa ibang dako 
ng Galilee. 23 At pagdating roon ay tumira siya sa isang 
lungsod na kung tawagin ay Nazaret, kaya't natupad ang 
sinabi sa pamamagitan ng mga propeta na Nazareno ang 
itatawag sa Kanya. 


Hinanda ni Juan ang Daan ng Panginoon 


1At sa loob ng mga panahong iyon ay dumating si 

Juan na Tagalublob na nangangaral sa gitna ng 

ilang ng Judea. 2 At sinasabi niya, "Magbago na kayo 

ng pag-iisip, dahil lumapit na ang Kaharian ng 

Kalangitan." 3 Dahil ito na siya na binanggit sa 
pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabing, "May tinig 
na sumisigaw sa gitna ng ilang, 'Ihanda niyo ang daraanan 
ng Panginoon, gawin ninyong patag ang lalakaran Niya. "4 
Ito rin ang Juan na siyang may damit na galing sa balahibo 
ng kamelyo, at may balat na sinturon sa palibot ng baywang 
niya, at ang pagkain niya ay mga balang at pulut-pukyutang 
mula sa kalikasan. 5 Sa mga panahong iyon ay 
nagpupuntahan sa kanya ang mga taga Jerusalem, at 
buong Judea, pati na ang lahat ng bayang nakapalibot sa 
Jordan, 6 at sila'y nagpapalublob sa kanya sa gitna ng Jordan, 
habang hayagang inaamin ang mga kasalanan nila. 7 Pero 
nang makita niyang maraming mga Pariseo at mga Saduseo 
ang dumarating papunta sa kanyang paglulublob, sinabi 
niya sa kanila, "Mga anak ng ahas! Sino ang nagbabala sa 
inyong tumakas mula sa papalapit na Pagbubuhos ng Galit? 


Ang Totoong Pagsisisi 


s Kaya naman, ipakita niyo sa gawa ang mga bunga 
na katumbas ng pagbabago, o At huwag isipin a# sabihin sa 
inyong mga sarili, 'Ama namin si Abraham! ' Dahil sinasabi 
ko sa inyo na kaya ng Diyos mula sa mga batong ito na 
magpalaki ng mga anak ni Abraham! 10 Pero ngayon din, 
ang palakol ay nakatutok na sa ugat ng mga punongkahoy. 
Kaya't bawat punongkahoy na di nagpapakita ng 
magandang bunga ay pinuputol at hinahagis papunta sa 
apoy. 11 Totoong inilulublob ko kayo sa tubig tungo sa 
pagbabago, pero ang parating na kasunod ko ay mas 
makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat 
na magbitbit man lang ng Kanyang sandalayas. Siya ang 
maglulublob sa inyo gamit ang Espiritung Banal at apoy. 12 


13 


Nasa kamay Niya ang kalaykay, at sasalain Niyang maigi 
ang giikan Niya at iipunin ang trigo Niya sa loob ng kamalig. 
Pero ang ipa ay susunugin Niya sa di namamatay na apoy. 
13 Sa puntong iyon, dumating si Jesus sa lugar ng Jordan 
mula sa Galilee 27 lumapit kay Juan para magpalublob sa 
kanya. 14 Pero pinigilan Siya ni Juan sabay sabi, "Ako pa nga 
ang kailangang magpalublob sa Iyo, at Ikaw pa ang 
lumalapit sa akin? 15 Pero sumagot si Jesus af sinabi sa 
kanya, "Hayaan mo /ang sa ngayon, dahil ito ang nararapat 
nating gawin para matupad lahat ang katuwiran." Kaya't 
pumayag siya sa Kanya. 16 At matapos mailublob ni Jesus, 
agad Siyang umahon mula sa tubig. At biglang nagbukas sa 
Kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos 
na parang kalapating bumababa at dumadapo sa Kanya. 17 
At biglang may boses mula sa kalangitan na nagsabing, "Ito 
ang minamahal Kong Anak, sa Kanya Ako natutuwa." 


Nagtagumpay si Jesus laban sa Tukso 


1 Nang panahong iyon, si Jesus ay pinapunta ng 
Espiritu sa gitna ng ilang, para subukin ng diyablo. 

A 2 At pagkatapos makapag-ayuno ng 40 araw at 40 
gabi, Siya'y nagutom. 3 Kaya't pagkalapit sa Kanya 

ng manunukso ay sinabi nito, "Kung Ikaw nga ang 

Anak ng Diyos, sabihin Mo sa mga batong ito na 

sila'y maging mga tinapay." 4 Pero nang sumagot ay sinabi 
Niya, "Naisulat, 'Di lamang sa pamamagitan ng tinapay 
mabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng bawat 
salitang lumalabas mula sa bibig ng Diyos." 5 Nang 
sandaling iyon ay dinala Siya ng diyablo papunta sa banal 
na lungsod, at pinatayo Siya sa ibabaw ng pinakamataas na 
bahagi ng templo. s At sabi nito sa Kanya, "Kung Ikaw nga 
ang Anak ng Diyos, ihulog mo ang Iyong sarili pababa, dahil 
naisulat na uutusan Niya ang mga anghel Niya patungkol sa 
Iyo, at kakargahin Ka sa kanilang mga kamay, kundi ay 
baka matisod ang paa Mo sa bato." 7 Sinabi sa kanya ni 
Jesus, "Sa kabilang banda, naisulat din, 'Huwag mong 
susubukin ang Panginoon mong Diyos. "8 Dinala Siyang muli 

14 


ng diyablo papunta naman sa sobrang taas na bundok, at 
pinakita sa Kanya lahat ng mga kaharian ng daigdig, pati na 
ang kaningningan nila, 9 sabay sabi sa Kanya, "Lahat ng mga 
ito'y ibibigay ko sa Iyo kung dadapa ka sa lupa para 
sambahin ako." 10 Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumayas 
ka, Satanas! Dahil naisulat, Sasambahin mo ang Panginoon 
mong Diyos, at Siya lamang ang paglilingkuran mo. " 


Simula ng Ministeryo ni Jesus 


11 Kaya't iniwan Siya ng diyablo at biglang may 
dumating na mga anghel at pinaglingkuran Siya. 12 Pero 
nang marinig ni Jesus na si Juan ay nadakip, umalis Siya 
papunta ng Galilee. 13 At pag-alis sa Nazaret, nagpunta Siya 
at tumira sa Capernaum na malapit sa dagat, sa lugar na 
nasasakupan ng Zabulon at Neftalim, 14 para matupad ang 
sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na sinasabing, 15 
"Lupain ng Zabulon at lupain ng Neftalim, daanan sa dagat 
sa kabilang ibayo ng Jordan, distrito ng mga dayuhang 
bansa. 16 Ang bayan na nakaupo sa gitna ng kadiliman ay 
nakakita ng matinding liwanag at sa kanilang mga nakaupo 
sa lupain at anino ng kamatayan lumitaw ang liwanag." 17 
Mula noon, nagsimulang magproklama si Jesus at magsabi, 
"Magbalik-loob na kayo, dahil lumapit na ang Kaharian ng 
Kalangitan!" 


Kumalat ang Masayang Balita sa Marami 


18 At habang naglalakad si Jesus sa tabing dagat ng 
Galilee, nakita Niya ang dalawang magkapatid na lalake, si 
Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid nitong ss/ 
Andres. Naghahagis sila ng lambat sa gitna ng dagat dahil 
sila ay mga mangingisda. 15 At sinabi Niya sa kanila, 
"Halikayo't sumunod sa Akin, at gagawin Ko kayong 
mangingisda ng mga tao." 20 At agad-agad, nang iwan ang 
mga lambat, sila'y sumama sa Kanya. 21 At paglayo mula 
roon, nakita Niya ang dalawa pang magkapatid na lalake, si 
Tyago na anakni Zebedeo at si Juan na kapatid nito na nasa 


15 


loob ng bangka kasama ang tatay nilang si Zebedeo. At 
tinawag Niya ang mga ito habang nag-aayos ng kanilang 
mga lambat. 22 Kaya't agad nilang iniwanan ang bangka pati 
ang ama nila, a4 sumama sa Kanya. 23 At nililibot ni Jesus 
ang buong Galilee, nagtuturo sa loob ng mga simbahan nila, 
at nagpoproklama ng masayang balita ng Kaharian, saka 
nagpapagaling ng bawat sakit at bawat kapansanan sa 
katawan sa kalagitnaan ng mga tao. 24 At umabot ang 
kasikatan Niya sa kabuuan ng Sirya. Kaya't dinala nila sa 
Kanya ang lahat ng may malubhang kalagayan “4/4 ng iba't 
ibang karamdaman, at inaalipin ng labis na pangingirot, 
gayun din ang mga sinasaniban ng demonyo, pati rin ang 
mga nababaliw at mga paralitiko, at sila'y pinagaling Niya. 
25 At nagsunuran sa Kanya ang sangkatutak na taong mula 
sa Galilee at Sampung-bayan, gayun din sa Jerusalem, pati 
na sa Judea at sa kabilang ibayo ng Jordan. 


Ang Mapapalad 


1 Pero nang makita ang mga tao ay umakyat Siya 
papunta sa bundok. At pagkaupo Niya, lumapit sa 

ag Kanya ang mga alagad Niya. 2 At pagbuka ng bibig 
-” N Niya, tinuruan Niya sila. Sabi Niya, s "Mapapalad ang 
mga dukha sa espiritu dahil ang Kaharian ng 
Kalangitan ay sa kanila. a Mapapalad ang mga nag- 
iiyakan, dahil palalakasin ang loob nila. s Mapapalad ang 
mga maaamo, dahil mamanahin nila ang daigdig. 6 
Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, 
dahil bubusugin sila. 7 Mapapalad ang mga mahabagin: dahil 
sila'y kahahabagan. s Mapapalad ang malilinis ang puso: 
dahil makikita nila ang Diyos. 95 Mapapalad ang mga 
pasimuno ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak 
ng Diyos. 1o Mapapalad ang mga inusig alang-alang sa 
katuwiran: dahil ang Kaharian ng Kalangitan ay sa kanila. 11 
Kayo ay mapapalad kapag pinagalitan at inusig kayo, sabay 
sasabihin lahat ng masasamang salita laban sa inyo na hindi 
naman totoo, alang-alang sa Akin. 12 Maging masaya kayo 
at labis na magdiwang dahil malaki ang gantimpala niyo sa 

16 


loob ng kalangitan, dahil sa ganitong paraan rin nila inusig 
ang mga propeta na nauna sa inyo. 


Ang Asin at Liwanag ng Daigdig 


13 Ang asin ng sangkalupaan ay kayo. Pero kung 
tumabang na ang asin, sa anong bagay mapapaalat ito? 
Dahil kung wala na itong tapang, di ba dapat na /tong itapon 
sa labas at apak-apakan ng mga tao? 14 Ang liwanag ng 
daigdig ay kayo. Hindi magagawang magtago ng isang 
lungsod na matatagpuan sa ibabaw ng bundok. 15 Hindi rin 
naman nagsisindi ng lampara pagtapos ay inilalagay ito sa 
ilalim ng timba, kundi ay sa ibabaw ng ilawan. Kaya't 
inilawan nito ang lahat ng nasa loob ng bahay. 16 Kaya 
naman, pagliwanagin n/yo ang ilaw niyo sa harapan ng mga 
tao, para makita nila ang kagandahan ng inyong ginagawa 
at luwalhatiin ang Ama niyo na nasa kalangitan. 


Dumating si Jesus para Tupdin ang Batas ng 
Diyos 


17 Huwag niyong isipin na dumating Ako para 
buwagin ang Batas o ang mga Propeta. Hindi Ako dumating 
para bumuwag kundi para magpatupad. 18 Dahil sinasabi Ko 
sa inyo ang totoo, hanggang sa lumipas na ang langit at 
ang lupa, hinding-hindi mawawalan ng saysay ang isang 
titik o katiting na guhit man mula sa Batas hanggang sa 
maisakatuparan ang lahat. 19 Kaya't kung sinumang lalabag 
sa isa sa mga pinakamaliliit sa mga Kautusang ito, at ituro 
niya ang ganito sa mga tao, siya ay tatawaging 
'pinakamababa' sa loob ng Kaharian ng Kalangitan. Pero 
sinumang magsagawa at magturo nito, siya ay tatawaging 
'dakila' sa loob ng Kaharian ng Kalangitan. 20 Dahil sinasabi 
Ko sa inyo na kung hindi niyo labis-labis na mahihigitan ang 
katuwiran ng mga dalubhasa sa Biblia at ng mga Pariseo, 
hinding-hindi kayo makakapasok sa loob ng Kaharian ng 
Kalangitan. 


17 


Makipagkasundo sa Kaaway 


21 Narinig niyo na sinabi nila noong unang panahon, 
'Huwag kang papatay ng tao, pero ang sinumang pumatay 
ng tao ay mananagot sa hukuman. 22 Pero sinasabi Ko sa 
inyo na lahat ng nagagalit sa kapatid niya nang walang 
kadahi-dahilan ay masasailalim sa paglilitis, at sinumang 
magsabi sa kapatid niya, 'Sira ulo! 'ay mananagot sa korte: 
at sinumang magsabing 'Tanga!" ay manganganib na 
mapunta sa lugar ng apoy 23 Kaya't kung magdadala ka ng 
handog mo sa ibabaw ng altar at doo'y naalala mo na ang 
kapatid mo ay may bagay na laban sa iyo, 24 Iwanan mo 
roon ang handog mo sa harap ng altar sabay alis. 
Makipagkasundo ka muna sa kapatid mo, at pagkatapos ay 
pumunta ka na para magdala ng handog mo. 25 
Makipagkasundo ka sa kaaway mo kaagad, hangga't nasa 
daan ka pang kasama niya, kundi ay baka dalhin ka ng 
kaaway mo sa hukom, at ang hukom ay dalhin ka sa pulis, 
pagkatapos ay ipatapon ka sa loob ng bilangguan. 26 
Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, hinding-hindi ka makakalabas 
mula roon hanggang sa mabayaran mo ang kahuli-hulihang 
sentimo. 


Mga Mata - Sanhi ng Kasalanan 


27 Narinig niyo na sinabi nila noong unang panahon, 
'Huwag kang makikiapid. '2s Pero sinasabi Ko sa inyo na 
bawat isang tumitingin sa isang babae para pagnasahan ito 
ay nakiapid na rito sa kaibuturan ng puso niya. 29 Pero kung 
ang kanan mong mata ay nagiging dahilan para madapa ka, 
dukutin mo ito at itapon palayo sa iyo. Dahil mas mabuti pa 
sa iyo na mawala ang isang parte ng katawan mo at hindi 
ang buong katawan mo ang ihagis sa gitna ng impiyerno. 30 
At kung ang kanan mong kamay ay nagiging dahilan para 
madapa ka, putulin mo ito at itapon palayo sa /yo. Dahil mas 
mabuti pa sa /yo na mawala ang isang parte ng katawan 
mo, at hindi ang buong katawan mo ang ihagis sa gitna ng 
impiyerno. 


18 


Huwag Hiwalayan ang Asawa 


31 May nagsabi rin na ang sinumang hiwalayan ang 
asawa niyang babae ay dapat bigyan siya ng kasulatan ng 
diborsyo. 32 Pero sinasabi Ko sa inyo na sinumang hiwalayan 
ang asawa niyang babae maliban sa kaso ng kasalanang 
sexual ay nagtutulak ditong makiapid: at nakikiapid ang 
sinumang pakasalan ang hiniwalayang babae. 


Maging Totoo Sa Iyong mga Salita 


33 Muli pa, narinig niyo na sinabi nila noong unang 
panahon, 'Huwag kang magsisinungaling sa iyong 
panunumpa, kundi ay tutuparin mo ang ipinangako mo sa 
Panginoon. '34 Pero sinasabi Ko sa inyo, huwag na kayong 
manunumpa: ni sa langit, dahil iyon ay trono ng Diyos, 35 O 
sa lupa, dahil apakan ito ng mga paa Niya, maski pa sa 
Jerusalem, dahil ito ay lungsod ng dakilang Hari. 36 At huwag 
maong itataya ang ulo mo kapag nangako ka, dahil hindi mo 
naman kayang gawing puti o itim isa mang buhok. 37 Pero 
ang salita niyo ay maging 'Oo' kung oo, 'Hindi' kung hindi. 
At ang lalabis sa mga ito ay galing na sa masama. 


Pagtrato sa mga Kaaway 


38 Narinig niyo na sinabi, 'Mata para sa mata, at 
ngipin para sa ngipin. '39 Pero sinasabi Ko sa inyo, huwag 
ninyong labanan ang masama, kundi sinumang sasapak sa 
iyo sa kanang pisngi mo, ibaling mo rin sa kanya ang kabila. 
40 At sa may gustong magdemanda sa /yo at umagaw ng 
damit mo, ipaagaw mo na rin sa kanya ang balabal. 41 At 
sinumang magpipilit sayong lumakad ng isang milya, 
samahan mo na rin siya hanggang sa ikalawa. a2 Magbigay 
ka sa humihingi sa iyo at huwag mong talikuran ang 
gustong manghiram sa iyo. 43 Narinig niyo na sinabi, 
'Mahalin mo ang kapwa mo at kamuhian ang kaaway mo. 
44 Pero sinasabi Ko sa inyo, mahalin niyo ang kaaway niyo, 
magsalita kayo ng maganda sa mga nagsasalita ng masama 
sa inyo, gawan niyo ng kabutihan ang mga namumuhi sa 

19 


[/ 


inyo, at ipanalangin niyo ang mga nang-aabuso sa inyo pati 
na ang mga umuusig sa inyo, 45 nang sa gayon ay maging 
mga anak kayo ng Ama ninyong nasa kalangitan, dahil 
pinasisikat Niya sa mga masasama at sa mga mabubuti ang 
araw Niya, at nagpapadala Siya ng ulan sa mga matutuwid 
at sa mga makasalanan. 46 Dahil kung mahal niyo ang mga 
nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang mayroon kayo? 
Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga kolektor ng 
buwis? 47 At kung ang mga kapatid niyo lang ang binabati 
niyo, ano ang kakaibang ginagawa niyo? Di bat ganito rin 
ang ginagawa ng mga kolektor ng buwis? 4s Kaya't magiging 
mga sakdal kayo kung paanong ang Ama niyo na nasa 
kalangitan ay sakdal. 


Paano Tumulong sa Kapwa 


1 Makinig kayo, ang mga pagtulong niyo sa kapwa 

ay huwag niyong gagawin sa harap ng mga tao 

para mapansin nila. Pero kung hindi ay wala 

kayong gantimpala mula sa Ama niyo na nasa 

kalangitan. 2 Kaya't kapag gumawa ka ng kabutihan 
sa kapwa, huwag mo nang patunugin ang trumpeta sa 
unahan mo gaya ng mga ginagawa ng mga ipokrito sa loob 
ng mga simbahan at sa gitna ng mga kalsada upang umani 
ng mga papuri mula sa mga tao. Sinasabi Ko sa inyo ang 
totoo, nasa kanila na ang gantimpala nila. 3 Pero ikaw na 
gumagawa ng kabutihan sa kapwa, huwag mo nang 
ipaalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang 
kamay mo, 4 para ang iyong pagtulong sa kapwa ay maging 
lihim: at ang Ama mo na nakakakita sa alinmang nakatago 
ay Siyang magbibigay ng nararapat sa /yo na kitang-kita ng 
lahat. 

Tamang Paraan ng Pananalangin 


s At pag manalangin ka, huwag kang gagaya sa mga 
ipokrito dahil gustong-gusto nilang tumayo para magdasal 
sa loob ng mga simbahan at sa mga kanto ng mga kalsada 
para magpakitang-gilas sa mga tao. Sinasabi Ko sa inyo ang 


20 


totoo na nasa kanila na ang gantimpala nila. 6 Pero ikaw, 
kapag ika'y mananalangin, pumasok ka sa loob ng kuwarto 
mo at pagka sarado mo ng pintuan ay manalangin ka sa 
Ama mo na nasa tagong lugar. At ang Ama mo na 
nakakakita sa alinmang nakatago ay ibibigay ang nararapat 
sa iyo na kitang-kita ng lahat. 7 At pag mananalangin kayo, 
huwag kayong paulit-ulit magsalita gaya ng mga pagano: 
dahil akala nila ay pakikinggan sila sa dami ng sinasabi nila. 
8 Kaya't huwag kayong maging katulad nila, dahil alam ng 
Ama niyo ang inyong mga pangangailangan bago niyo pa 
hilingin sa Kanya. s Kaya't ganito kayo manalangin: 'Aming 
Ama na nasa kalangitan, pakabanalin nawa ang pangalan 
Niyo. 10o Dumating nawa ang Kaharian Niyo. Mangyari nawa 
ang kagustuhan Niyo, kung paano sa langit, ganun din po 
sa buong daigdig. 11 Ibigay Niyo po sa amin, ngayong araw, 
ang tinapay na kailangan namin. 12 At patawarin Niyo po 
kami sa mga utang namin, kung paano rin kami 
nagpapatawad sa mga may utang sa amin. 13 At huwag Niyo 
po kaming dalhin sa gitna ng pagsubok, kundi iligtas Niyo 
kami mula sa masama. Dahil po ang Kaharian, at ang 
kapangyarihan, at ang kaluwalhatian ay sa Inyo magpasa 
walang hanggan. Amen. 14 Dahil kung patatawarin niyo ang 
mga tao sa mga atraso nila, patatawarin din kayo ng Ama 
niyo sa langit. 15 Pero kung di niyo patatawarin ang mga tao 
sa mga atraso nila, hindi rin palalampasin ng Ama niyo ang 
mga atraso niyo. 


Paraan ng Pag-aayuno 


16 At pagka nag-aayuno kayo, huwag kayong tutulad 
sa mga ipokrito na mukhang malungkot, dahil pinapapangit 
nila ang mga mukha nila para ipakita sa mga taong nag- 
aayuno sila. Sinasabi Ko sa inyo ang totoo na nasa kanila 
na ang gantimpala nila. 17 Pero ikaw, habang nag-aayuno, 
langisan mo ang ulunan mo at hilamusan mo ang mukha 
mo, 18 nang hindi magmukha sa mga taong nag-aayuno ka, 
maliban sa Ama mo na di nakikita. At ang Ama mo na 


21 


nakakakita sa nakatago ay ibibigay sa iyo kung anung 
nararapat na kitang-kita ng lahat. 


Mag-ipon ng Kayamanan sa Langit 


19 Huwag kayong mag-imbak ng mga kayamanan sa 
ibabaw ng lupa para sa inyong mga sarili, kung saan 
naninira ang insekto at kalawang, at kung saan ang mga 
magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. 20 Pero 
mag-imbak kayo ng mga kayamanan sa langit para sa 
inyong mga sarili, kung saan ang insekto o kalawang ay di 
naninira, at kung saan ang mga magnanakaw ay di 
nakakapasok o nakakapagnakaw man. 21 Dahil kung nasaan 
man ang kayamanan niyo, doon din mapupunta ang puso 
niyo. 22 Ang nagpapaliwanag sa katawan ay ang mata. 
Kaya't kung ang mata mo ay maayos, ang buong katawan 
mo ay magliliwanag. 23 Pero kung ang mata mo ay masama, 
ang buong katawan mo ay mababalot sa dilim. Kaya't kung 
ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakatindi ng 
dilim na iyan! 2a Walang kayang manilbihan sa dalawang 
panginoon. Dahil ito ang (pwedeng mangyayari: 
kamumuhian niya ang isa at ang kabila naman ay 
mamahalin niya: o magiging matapat siya sa isa at 
pawawalang halaga ang kabila. Hindi niyo kayang 
maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. 


Huwag Mabalisa 


25 Dahil dito sinasabi Ko sa inyo, huwag ninyong 
alalahanin ang ikabubuhay niyo, kung anung kakainin niyo 
at kung anung iinumin niyo, ni para sa katawan niyo, kung 
anung isusuot niyo. Hindi ba't ang paghinga ay higit na 
mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? 
26 Tignan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Kahit na hindi 
sila naghahasik ni umaani, ni nag-iipon sa loob ng mga 
kamalig ay pinapakain pa rin sila ng Ama niyo sa langit. 
Hindi ba't mas marami ang nagagawa niyo kaysa kanila? 27 
Sino rin sa inyo na sa pagiging balisa ay kayang magdagdag 


22 


sa tangkad niya ng isang siko? 28 At bakit kayo nag-aalala 
tungkol sa pananamit? Pag-aralan niyo kung paano 
lumalago ang mga lirio sa parang. Hindi sila nagpapagod ni 
humahabi man, 29 Pero sinasabi Ko sa inyo na kahit si 
Solomon ay hindi nakapagdamit kagaya ng isa sa mga ito, 
sa kabila ng lahat ng kaningningan niya. 3o Pero kung 
ganoon na lang damitan ng Diyos ang damo sa kalupaan na 
sa araw na ito at sa kinabukasan ay hinahagis sa pugon, 
hindi ba't mas lalo na kayo? Maliliit ang pananalig! 31 Kaya't 
huwag kayong mag-alala sa pagsasabing, "Anung kakainin 
namin?" o, "Anung iinumin namin?" o, "Anung isusuot 
namin?" 32 (Dahil ang mga pagano ay hinahabol ang lahat 
ng mga ito.) Dahil alam ng Ama niyo sa langit na kailangan 
niyo ang lahat ng ito. 33 Pero hanapin niyo muna ang 
Kaharian ng Diyos at ang katuwiran Niya, at ang lahat ng 
mga ito ay idaragdag Niya sa inyo. 34 Kaya't huwag kayong 
mag-alala para sa kinabukasan, dahil ang bukas ay mag- 
aalala para sa sarili nito. Sapat na para sa isang araw ang 
problema nito. 


Huwag Manghusga 


1 Huwag kayong manghusga para di kayo husgahan. 

r7 2 Dahil sa hatol na pinanghahatol niyo kayo ay 
hahatulan, at sa sukatang ipinangsusukat niyo kayo 

ay susukatan din. 3 Kaya bakit mo tinitignan ang ipa 

na nasa mata ng kapatid mo, pero hindi mo napapansin ang 
kahoy na nasa mata mo. 4O paano mo sasabihin sa kapatid 
mo, 'Hayaan mong alisin ko ang ipa mula sa mata mo, 'at 
tignan mo, iyong kahoy ay nasa mata mo pa? 5 Ipokrito, 
alisin mo muna ang kahoy mula sa mata mo at nang sa 
gayon ay malinaw kang makakakita para makuha ang ipa 
mula sa mata ng kapatid mo! s Huwag ninyong ibigay ang 
banal sa mga aso, ni ihagis ang mga perlas niyo sa harapan 
ng mga baboy, kundi ay baka apak-apakan /ang nila ang 
mga ito ng mga paa nila, at paglingon ay wasakin nila kayo. 


23 


Humingi, Maghanap at Kumatok 


7 Humingi kayo at ito'y ibibigay sa inyo. Hanapin niyo 
at matatagpuan niyo. Kumatok kayo at bubuksan ito para 
sa inyo. s Dahil ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang 
naghahanap ay nakakatagpo at ang kumakatok ay 
pagbubuksan. 9 O sinung tao na taga sa inyo na kapag ang 
anak niyang lalake ay hiningan siya ng tinapay ay, baliktad, 
bato ang ibibigay niya? 10 At kung isda naman ang hingin sa 
kanya ay, baliktad, ahas ang ibibigay niya? 11 Kaya't kung 
kayong masasama ay marunong magbigay ng mga 
mabubuting regalo sa mga anak niyo, gaano pa kayang higit 
rito ang Ama niyo na nasa kalangitan na Siyang magbibigay 
ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? 12 Kaya't 
sa lahat ng bagay, kung anung gusto niyong pagtrato sa 
inyo ng mga tao, ganitong paraan niyo rin sila tratuhin, dahil 
ito ang Batas at ang mga Propeta. 


Daan Tungo sa Buhay 


13 Pasukin niyo ang makitid na pintuan dahil 
maluwang ang pinto at malapad ang daan na papunta 
tungo sa kapahamakan, at marami silang pumapasok dito. 
14 Dahil makitid ang pinto at makipot ang daan na 
hahantong tungo sa Buhay at kaunti /ang ang nakakatuklas 
nito. 15 Mag-ingat rin kayo mula sa mga pekeng propeta na 
dumarating sa inyo sa panlabas na anyo ng isang tupa, pero 
sa panloob ay mga mababangis na lobo. 


Sa Bunga Mo Sila Makikilala 


16 Sa pamamagitan ng mga bunga nila ay makikilala 
niyo sila. Kumukuha ba sila ng mga ubas mula sa mga 
matitinik na halaman, o di kaya ng igos mula sa mga 
dawagan? 17 Gayun din naman, lahat ng malulusog na puno 
ay naglalabas ng magagandang bunga, pero ang punong 
masama na ang kalagayan ay naglalabas ng masasamang 
bunga. 18 Hindi kaya ng isang malusog na puno na maglabas 
ng masasamang bunga ni ang punong masama na ang 

24 


kalagayan na maglabas ng magagandang bunga. 19 Bawat 
punong hindi naglalabas ng magandang bunga ay pinuputol 
at hinahagis sa gitna ng apoy. 20o Kaya naman, sa 
pamamagitan ng mga bunga nila ay makikilala niyo sila. 21 
Hindi kada isang nagsasabi sa Akin, 'Panginoon, Panginoon, 
ay makakapasok sa loob ng Kaharian ng Kalangitan, kundi 
sa gumagawa lamang ng kagustuhan ng Ama Kong nasa 
kalangitan. 22 Maraming magsasabi sa Akin sa araw na iyon, 
'Panginoon, Panginoon, hindi ba? sa Inyong pangalan ay 
inihayag namin ang mga bagay na darating at sa Inyong 
pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa 
Inyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala? '23 
Pero sa pagkakataong iyon ay ipapahayag Ko sa kanila na, 
'Di Ko kayo kailanman kilala, lumayo kayo sa Akin, kayong 
namumuhay na walang kinikilalang batas! ' 


[ 


Ang Pundasyon ng Buhay 


24 Kaya't bawat isang nakikinig sa mga salita Kong ito 
at ginagawa ang mga ito, ihahalintulad Ko siya sa isang 
matalinong tao na nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng bato. 
25 At nang umulan at bumaha, na may kasamang pag-ihip 
ng malalakas na hangin, at binayo ang bahay na iyon, hindi 
ito bumigay dahil itinayo iyon sa ibabaw ng bato. 26 At ang 
bawat isang nakikinig sa Aking mga salitang ito at hindi 
tumutupad dito ay maitutulad sa isang taong mangmang na 
nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng buhangin. 27 At nang 
umulan at bumaha, na may kasamang pag-ihip ng 
malalakas na hangin, at binayo ang bahay na iyon, ito'y 
nawasak at grabe ang pagkasira nito." 28 At nangyari, nang 
matapos ni Jesus ang mga salitang ito, na namangha ang 
taumbayan sa ganitong doktrina Niya. 29 Dahil nagturo Siya 
sa kanila na tulad sa isang may awtoridad, at di gaya ng 
mga dalubhasa sa Biblia. 


25 


Pinagaling ni Jesus ang Ketongin at ang 
Katulong ng Senturyon 


1 At pagbaba Niya mula sa bundok ay sinundan Siya 

ng sangkatutak na tao. 2 At biglang may lumapit na 

isang ketongin na pagsamba sa Kanya ay sinabi, 

" "Panginoon, kung gusto Niyo po, magagawa Niyo po 
akong linisin." 3 At si Jesus, pagka-unat ng kamay, 

ay hinipo siya sabay sabi, "Nais Ko. Maging malinis ka!" 
Kaya't biglang nalinis ang ketong niya. 4 At sinabi sa kaniya 
ni Jesus, "Siguraduhin mong wala kang pagsasabihan, 
maliban sa pumunta ka't magpakita sa pari at magdala ka 
ng handog na inutos ni Moises bilang patotoo sa kanila." 5 
At pagkapasok ni Jesus sa loob ng Capernaum, lumapit sa 
Kanya ang isang kapitan na nagsusumamo sa Kanya s6 at 
nagsasabi, "Panginoon, ang lalaking katulong ko po ay 
nakaratay sa loob ng bahay, di makabangon, at lubhang 
nahihirapan. 7 Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Pupunta Ko't 
pagagalingin siya." 8 At pagsagot ng kapitan ay sinabi niya, 
"Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na papuntahin 
Kayo sa ilalim ng bubungan ko, pero bigkasin Niyo lang ang 
salita, at gagaling na ang katulong ko! 9 Dahil ako rin po ay 
isang taong nasa ilalim ng awtoridad kung saan ay 
mayroong nakapailalim sa aking mga pulis. At pag sinabi ko 
sa isa na 'to, 'Umalis ka, 'umaalis nga ito, at sa isa naman, 
'Lumapit ka, 'at lumalapit naman ito, at sa alila ko, 'Gawin 
mo ito, 'at ginagawa niya /yon." 10o Nang marinig ni Jesus, 
nagtaka Siya at sinabi sa mga sumusunod, "Sinasabi Ko sa 
inyo ang totoo, na kahit sa loob man ng Israel ay hindi Ako 
nakakita ng ganito kalaking pananalig! 11 Pero sinasabi Ko 
sa inyo na maraming mula sa silangan at kanluran ang 
darating at makikisalo kasama ni Abraham, at ni Isaac, at 
ni Jakob sa loob ng Kaharian ng Kalangitan, 12 Pero ang mga 
anak ng Kaharian ay palalayasin papunta sa kadiliman sa 
labas. Magkakaroon doon ng malakas na iyakan at ng 
pagngangalit ng mga ngipin. 13 At sinabi ni Jesus sa kapitan, 
"Umalis ka na, at nangyari na para sa iyo kung paano mo 


26 


pinaniwalaan." Kaya't gumaling ang katulong niya sa loob 
ng oras ding iyon. 


Nagpagaling si Jesus ng Iba't Ibang 
Karamdaman at Nagpalayas ng mga Demonyo 


14 At pagdating ni Jesus sa loob ng bahay ni Pedro, 
nakita Niya ang biyenan nitong nakahiga at nilalagnat. 15 At 
hinawakan Niya ang kamay nito at nawala ang kanyang 
lagnat. Kaya't bumgangon siya at nagsilbi sa kanila. 16 At 
pagsapit ng gabi ay dinala nila sa Kanya ang maraming 
sinasapian ng demonyo, at pinalayas Niya ang mga espiritu 
sa isang salita, at lahat ng may sakit ay pinagaling Niya 17 
para matupad Niya ang sinabi sa pamamagitan ng propeta 
Isaias na nagsasabing, "Kinuha at binitbit Niya ang mga 
kahinaan, at ang mga karamdaman natin." 18 Pero nang 
makita ni Jesus ang napakaraming tao na nakapaligid sa 
Kanya, nag-utos Siya para umalis papunta sa kabilang ibayo. 


Huwag Ipagpaliban ang Pagsunod sa Panginoon 


19 At paglapit sa Kanya ng isang dalubhasa sa Biblia 
ay sinabi nito sa Kanya, "Guro, sasama po ako sa Inyo saan 
man Kayo magpunta." 20 Pero sinabi sa Kanya ni Jesus, "Ang 
mga sora ay may mga lungga at mayroong mga pugad ang 
mga ibon sa himpapawid, pero ang Anak ng Tao'y wala man 
lang lugar na mahigaan ang ulo. 21 Isa namang alagad Niya 
ang nagsabi sa Kanya, "Panginoon, hayaan Niyo po muna 
ring umalis ako para ilibing ang tatay ko. 22 Pero sinabi ni 
Jesus sa kanya, "Sumama ka sa Akin, at hayaan mo ang 
mga patay na ilibing ang kanilang mga patay." 


Pinatigil ni Jesus ang Unos sa Dagat 


23 At pagsakay Niya sa loob ng malaking bangka, 
sinamahan Siya ng mga alagad Niya. 24 At bigla na lang may 
isang malakas na unos na dumating sa gitna ng dagat, na 
halos ang bangka ay lumubog na sa lakas ng mga alon, pero 
Siya ay natutulog. 25s At paglapit ng mga alagad Niya, 

27 


ginising Siya habang sinasabi, "Panginoon, iligtas Niyo po 
kami! Mamamatay na tayo!" 26 At sinabi Niya sa kanila, 
"Bakit kayo takot, kayong maliliit ang pananalig?" Kaya't 
pagkabangon ay sinaway Niya ang mga hangin at ang dagat, 
at nagkaroon ng matinding katahimikan. 27 Pero ang mga 
tao'y nagulat habang sinasabi, "Anung klaseng tao ito na 
kahit ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa 
Kanya?" 


Pinalaya ni Jesus ang Lalaki mula sa 
Sangkatutak na Demonyo 


28 At pagdating Niya papasok ng kabilang ibayo, sa 
loob ng lupain ng mga Gergesenyo, sinalubong Siya ng 
dalawang inaalihan ng mga demonyo na palapit mula sa 
mga libingan. Sobrang babangis nila kaya't walang may 
lakas /o0b na dumaan sa gitna ng rutang iyon. 23 At bigla 
silang sumigaw na nagsabing, "Anung kinalaman Mo sa 
amin, Jesus na Anak ng Diyos? Dumating Ka ba rito para 
pahirapan kami bago pa man dumating ang takdang 
panahon?" 30 At sa /ugar na malayo sa kanila ay may isang 
kawan ng napakaraming baboy na kumakain. 31 At nakiusap 
sa Kanya ang mga demonyo na nagsabing, "Kung 
palalayasin Niyo po kami, payagan Niyo kaming pumunta sa 
loob ng mga kawan ng mga baboy." 32 At sinabi Niya sa 
kanila, "Sige, pumunta kayo." Kaya't pagkalabas ay 
pumunta sila sa loob ng kawan ng mga baboy. At bigla na 
lang nagtakbuhan ang buong kawan ng mga baboy 
palusong sa bangin na papunta sa dagat at namatay sila sa 
ilalim ng tubig. 33 Pero nagtakbuhan ang mga tagapag-alaga 
at pagka-alis papunta ng lungsod ay kinuwento nila lahat 
ng iyon at ang patungkol sa inaalihan ng demonyo. 34 At 
biglang lumabas ang buong lungsod para salubungin si 
Jesus, at nang makita Siya'y nakiusap sila na umalis na lang 
Siya mula sa lugar nila. 


28 


Pinagaling ni Jesus ang Lumpo 


1 At pagkasakay sa loob ng bangka ay tumawid Siya 

sa kabila at nakarating sa loob ng Kanyang sariling 

lungsod. 2 At biglang dinala nila sa Kanya ang isang 

paralitiko na nakahiga sa banig. At nang makita ni 
Jesus ang pananalig nila, sinabi Niya sa paralitiko, "Matuwa 
ka anak, napatawad na sa iyo ang mga kasalanan mo." 3 At 
bigla na lang ilan sa mga dalubhasa sa Biblia ay nagsalita 
sa loob-loob nila, "Nilalapastangan Niya ang Diyos!" 4 Kaya't 
si Jesus, na alam ang mga iniisip nila, ay sinabi, "Bakit kayo 
nag-iisip ng masama sa kaibuturan ng mga puso niyo? 5 
Dahil ano ba ang mas madali, ang sabihin, 'Napatawad ka 
na sa mga kasalanan, ' o ang sabihin, 'Bumangon ka at 
maglakad?' 6 Pero para malaman Niyo na may 
kapangyarihan ang Anak ng Tao sa ibabaw ng lupa na 
magpatawad sa mga kasalanan." Sa puntong iyon ay sinabi 
Niya sa paralitiko, "Bangon! Bitbitin mo ang iyong banig at 
umuwi ka na sa bahay mo." 7 At pagtayo ay umalis siya 
pauwi sa bahay niya. s At ng masaksihan ng mga tao, 
humanga sila at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong 
kapangyarihan sa mga tao. 


Inabot ni Jesus si Mateo at Kanyang mga 
Kaibigan 


9 At sa pag-alis ni Jesus mula sa lugar na iyon, nakita 
Niya ang taong binansagang Mateo na nakaupo sa harap ng 
bayaran ng buwis. Kaya't sinabi Niya rito, "Sumama ka sa 
Akin." At pagtayo ay sumama ito sa Kanya. 10 At dumating 
ang pagkakataon na siya'y nakisalong kumain sa loob ng 
isang bahay, at kapansin-pansin na maraming kolektor ng 
buwis at mga makasalanan na pagdating ay nakisalo kay 
Jesus at sa mga alagad Niya. 11 At nang malaman /fo ng mga 
Pariseo ay sinabi nila sa mga alagad Niya, "Anung dahilan 
bakit kumakain ang Guro niyo kasama ng mga kolektor ng 
buwis at mga makasalanan?" 12 Pero nang madinig /yon ni 
Jesus ay sinabi Niya sa kanila, "Hindi na kailangan ng 


29 


manggagamot ang mga may malusog na pangangatawan, 
maliban sa mga may sakit. 13 Pero pagkauwi niyo ay aralin 
niyo kung ano ito, 'Ang gusto Ko'y kahabagan at hindi 
handog na hayop. 'Dahil hindi Ako dumating para tawagin 
ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan tungo sa 
pagbabago." 

Bago at Luma 


14 Kaya naman sinabi ng mga alagad ni Juan paglapit 
sa Kanya, "Ano pong dahilan bakit kami at ang mga Pariseo 
ay madalas na mag-ayuno pero ang mga alagad Niyo po ay 
hindi nag-aayuno?" 15 At sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi 
maaari na ang mga kaibigan ng ikakasal na lalake ay 
magdalamhati hangga't kasama pa nila ang lalaking 
ikakasal. Pero darating ang mga araw kung kailan kukunin 
mula sa kanila ang lalaking ikakasal, at sa panahong iyon 
ay mag-aayuno sila. 165 At walang naglalagay ng tagpi ng 
bagong tela sa isang lumang damit, dahil babatakin nito ang 
pinagtagpian dito mula sa damit at magkakaroon ng mas 
malalang sira. 17 Hindi rin sila naglalagay ng bagong katas 
ng ubas sa mga lumang lalagyang balat, pero kung hindi ay 
papuputukin nito ang mga lalagyang balat at ang katas ng 
ubas ay matatapon /ang. Sisirain din nito ang mga lalagyang 
balat. Sa halip ay nilalagay nila ang bagong katas ng ubas 
sa loob ng mga bagong lalagyang balat, at parehas silang 
naiingatan. 18 Habang sinasabi Niya ang mga ito sa kanila, 
bigla na lang may isang opisyal na paglapit ay 
pinagsasamba Siya habang sinasabing, "Ang dalagita ko po 
ay kamamatay lang ngayon, pero pumunta po Kayo't ilapat 
ang kamay Niyo sa kanya at siya'y mabubuhay!" 19 Kaya't 
pagtayo ni Jesus ay sumama sa kanya, pati ang mga alagad 
Niya. 


Gumaling ang Ginang Dahil sa Pananalig kay 
Jesus 


20 At bigla na lang may isang ginang na dinurugo ng 
12 taon na paglapit sa likuran ay hinipo ang laylayan ng 


30 


damit Niya. 21 Dahil sa loob-loob niya ay sinabi niya, "Kung 
mahipo ko lang ang damit Niya, gagaling ako." 22 At nang 
lumingon si Jesus at nakita siya, sinabi Niya, "Huwag kang 
mahiya, anak, ang pananalig mo ang nagpagaling sa iyo." 
Kaya't gumaling na ang ginang mula sa oras na iyon. 


Binuhay ni Jesus ang Dalagita 


23 At pagdating ni Jesus sa loob ng bahay ng opisyal, 
at nakita ang mga manunugtog ng plauta, pati na ang 
maraming taong nag-iingay, 24 sinabi Niya sa kanila, 
"Magsibalik na kayo dahil hindi patay ang dalagita, kundi 
natutulog /ang." At pinagtawanan nila Siya. 25 At nang 
mapaalis na nila ang maraming tao, pagpasok sa loob ay 
hinawakan Niya ang kamay nito, at bumangon ang dalagita. 
26 Kaya't kumalat ang balitang ito sa buong lupaing iyon. 


Pinagaling ni Jesus ang Bulag 


27 At pag-alis roon ni Jesus ay sinundan Siya ng 
dalawang bulag na sumisigaw at sinasabi, "Kahabagan Niyo 
po kami, Anak ni David!" 28s At pagdating sa loob ng bahay, 
pinuntahan Siya ng mga bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, 
"Naniniwala ba kayo na kaya Ko itong gawin?" Sinabi nila 
sa Kanya, "Opo, Panginoon." 2s Kaya't pagkahawak Niya sa 
mga mata nila ay sinabi, "Mangyari nga sa inyo ayon sa 
pananalig niyo." 30o At ang mga mata nila ay nabuksan. Pero 
mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na nagsabing, 
"Siguraduhin niyong walang makakaalam nito." 31 Pero nang 
makaalis na ay pinagkalat nila ang tungkol sa Kanya sa 
buong lupaing iyon. 32 At nang sila'y papaalis na ay biglang 
dinala nila sa Kanya ang isang taong pipi't bingi na inaalihan 
ng demonyo. 33 At nang mapalabas ang demonyo, ay 
nagsalita ang pipi't bingi. Kaya't nagulat ang mga tao na 
nagsasabing, "Kailanma'y wala pang naipakitang ganitong 
klase sa loob ng Israel!" 34 Pero sinabi ng mga Pariseo, "Sa 
pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo Siya ay 
nagpapalayas ng mga demonyo." 35 At nag-iikot si Jesus sa 


31 


lahat ng mga lungsod at mga barangay, nagtuturo sa loob 
ng mga simbahan nila, at nagpoproklama ng masayang 
balita ng Kaharian, sabay nagpapagaling ng bawat 
karamdaman at bawat sakit sa katawan sa gitna ng madla. 
36 At nang pagmasdan Niya ang makapal na tao, naantig 
ang damdamin Niya para sa kanila, dahil sila'y pagod at 
nanlulupaypay, parang mga tupang walang pastor. 37 Kaya't 
sinabi Niya sa mga alagad Niya, "Sa totoo lang, 
napakaraming aanihin, pero ang mga manggagawa ay 
kakaunti lamang. 38 Kaya't hilingin niyo sa May-ari ng anihan 
na magpadala pa ng mga manggagawa sa loob ng anihan 
Niya." 


Binigyan ni Jesus ng Awtoridad ang mga Alagad 


1 At nang palapitin ang 12 mga alagad Niya, 
1 (NN binigyan Niya sila ng kapangyarihang pasunurin 
' ang mga maruruming espiritu para palayasin 
sila at magpagaling ng bawat karamdaman at 
bawat panghihina ng katawan. 2 At ang mga pangalan ng 
12 mga apostol ay ito: ang una aysi Simon na kung tawagin 
ay Pedro at Andres na kapatid niya, si Tyago na anak ni 
Zebedeo, at Juan na kapatid niya, 3 Si Felipe at Bartolome, 
Tomas at Mateo ang kolektor ng buwis, si Tyago ni Alfeo, 
at si Lebeo na ang apelyido ay Tadeo. 4 Simon na Kananeo, 
at Judas Iskariote na nagkanulo rin sa Kanya. 5 Ang 12 na 
ito ay pinadala ni Jesus matapos silang pagbilinan na 
nagsasabing, "Huwag kayong pumunta patungo sa daanan 
ng mga Hentil at huwag kayong papasok sa loob ng lungsod 
ng mga Samaritano. 6 Pero sa halip ay pumunta kayo doon 
sa mga tupang ligaw na kabilang sa tahanan ni Israel. 7 At 
habang naglalakbay ay iproklama niyo at sabihing, 'Ang 
Kaharian ng Kalangitan ay lumapit na! 's Pagalingin niyo ang 
may sakit, linisin niyo ang mga ketongin, buhayin niyo ang 
mga patay, palayasin niyo ang mga demonyo: tinanggap 
niyo ng walang bayad, ibigay niyo ng walang bayad. 


32 


Mga Tagubilin ni Jesus Tungkol sa Paghayo 


93 Huwag kayong magdala ng ginto, o pilak, ni pera 
sa loob ng mga sinturon niyo, 10o maski na baunan para sa 
biyahe, ni dalawang damit o sandalyas, o isang tungkod: 
dahil ang manggagawa ay nararapat /ang tumanggap ng 
makakain niya. 11 At saan mang lungsod kayo pumunta o 
barangay kayo pumasok, hanapin niyo kung sinung tao 
roon ang karapat-dapat, at doon kayo manatili hanggang sa 
pag-alis niyo. 12 At pagkapasok niyo sa loob ng tahanan, 
magbigay galang kayo sa mga naroroon. 13 At kung totoong 
ang tahanan ay karapat-dapat, igawad niyo rito ang 
magandang pakikipag-ugnayan niyo. Pero kung hindi ito 
karapat-dapat, bawiin niyo ang magandang pakikipag- 
ugnayan niyo. 14 At kung sinumang hindi tatanggap sa inyo 
ni pakikinggan ang mga salita niyo, pag-alis niyo sa bahay 
o sa lungsod na iyon, ay ipagpag niyo ang alikabok sa mga 
talampakan niyo. 15 Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, magiging 
mas madali pang pagbigyan ang lupain ng Sodom at 
Gomora sa Araw ng Paghuhukom kaysa sa lungsod na iyon. 
16 Pansinin niyo, pinadadala Ko kayo na parang mga tupa sa 
gitna ng mga asong gubat: kaya't maging matalino kayo 
gaya ng mga ahas pero maamong gaya ng mga kalapati. 


Mga Pag-uusig na Darating dahil sa Salita 


17 Pero mag-ingat kayo mula sa mga tao, dahil 
dadalhin nila kayo sa mga hukuman at parurusahan nila 
kayo sa loob ng mga simbahan nila. 18 At ipadadala rin kayo 
sa harapan ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa Akin, 
bilang patotoo sa kanila at sa mga bansa. 19 Pero kapag 
dinala nila kayo, huwag kayong mag-alala kung paano o 
anung dapat niyong sabihin: dahil ibibigay sa inyo sa 
mismong oras na iyon ang dapat niyong sabihin, 20 dahil 
hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng Ama niyo 
na nagsasalita mula sa kaibuturan niyo. 21 At ipagkakanulo 
ng kapatid ang kapatid para mamatay, at ama ang anak: at 
magrerebelde ang mga anak laban sa mga magulang, at 


33 


ipapapatay sila. 22 At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa 
pangalan Ko. Pero ang maging tapat hanggang sa wakas ay 
siyang maliligtas. 23 Pero pagka inusig nila kayo sa loob ng 
lungsod na ito, lumikas kayo papunta sa kabila: dahil 
sinasabi Ko sa inyo ang totoo, hinding-hindi niyo matatapos 
libutin ang mga lungsod sa Israel hanggang sa dumating na 
ang Anak ng Tao. 24 Ang tagasunod ay hindi higit kaysa sa 
tagapagturo, ni ang alipin higit kaysa sa panginoon niya. 25 
Sapat na sa estudyante na maging tulad sa kanyang guro 
at ang alipin na matulad sa panginoon niya. Kung tinawag 
nilang Beelzebub ang pinuno ng tahanan, paano pa kaya 
ang mga kapamilya niya? 26 Kaya't huwag kayong matakot 
sa kanila, dahil walang nakatago na di malalantad, at lihim 
na di mabubunyag. 27 Ang sinasabi Ko sa inyo sa gitna ng 
dilim ay sabihin niyo sa gitna ng liwanag: at ang narinig niyo 
sa loob ng taynga ay iproklama niyo sa ibabaw ng mga 
bubungan. 


Huwag kayong Matakot 


28 At huwag kayong matakot sa mga taong 
pumapatay ng katawan pero hindi kayang pumatay ng 
kaluluwa. Pero sa halip, katakutan niyo ang may 
kakayahang wasakin ang kaluluwa pati na rin ang katawan 
sa gitna ng impiyerno. 29 Hindi ba't nabibili ng bente sentimo 
ang dalawang pirasong maya? pero hindi babagsak sa 
ibabaw ng lupa ang isa sa kanila na walang pahintulot ang 
Ama niyo. 30 Pero kayo, maski na mga buhok sa ulo ay bilang 
lahat. 31 Kaya't huwag kayong matakot, mas mahalaga kayo 
kaysa sangkatutak na maya. 32 Kaya't lahat nang 
magpapahayag ayon sa mga salita Ko sa harap ng mga tao 
ay siya Ko ring ipapahayag sa harap ng Ama Ko na nasa 
kalangitan. 33 Pero ang sinumang magkaila sa Akin sa harap 
ng mga tao ay siya Ko ring ikakaila sa harap ng Ama Ko na 
nasa kalangitan. 


34 


Mga Pagsubok sa Pamilya dala ng Salita 


33 Pero ang sinumang magkaila sa Akin sa harap ng 
mga tao ay siya Ko ring ikakaila sa harap ng Ama Ko na 
nasa kalangitan. 3a Huwag niyong akalain na dumating Ako 
para maghasik ng masayang pakikipag-ugnayan sa ibabaw 
ng daigdig. Hindi Ako dumating para maghasik ng 
masayang pakikipag-ugnayan kundi ng patalim. 35 Dahil 
dumating Ako para magdulot ng hidwaan sa pagitan ng 
isang tao at ng ama niya, at sa pagitan ng babaing anak at 
ng inay niya, at sa pagitan ng babaing manugang at ng 
biyenang babae nito. 36 At ang mga kalaban ng tao ay ang 
mga kapamilya niya. 37 Ang nagmamahal sa ama o ina higit 
sa Akin ay hindi karapat-dapat sa Akin: at ang nagmamahal 
sa anak na lalake o babae higit sa Akin ay hindi karapat- 
dapat sa Akin. 3s Kaya't ang hindi nagpapasan ng krus niya 
at sumusunod sa yapak Ko ay hindi karapat-dapat sa Akin. 
39 Ang nagkamit ng kanyang buhay ay mawawalan nito: 
pero ang siyang mawasak ang buhay alang-alang sa Akin 
ay magkakamit nito. 40o Ang tumatanggap sa inyo ay sa Akin 
tumatanggap: at ang tumatanggap sa Akin ay tumatanggap 
sa nagpadala sa Akin. 41 Ang tumatanggap sa isang propeta 
sa ngalan ng isang propeta ay tatanggap ng gantipala ng 
isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid 
sa ngalan ng isang taong matuwid ay tatanggap tulad sa 
gantipala ng isang taong matuwid. 42 At sinumang magbigay 
sa isa sa mga maliliit na ito ng isang baso ng malamig na 
inumin dahil lang sa pangalan ng isang alagad, sinasabi Ko 
sa inyo ang totoo, hinding-hindi niya mawawala ang 
gantimpala niya." 


Sinagot ni Jesus ang Katanungan ni Juan 


1 At nangyari nang matapos si Jesus magbilin sa 
A 12 mga alagad Niya na umalis Siya mula roon 
para magturo at magproklama sa loob ng mga 
lungsod nila. 2 At si Juan, nang marinig sa loob ng 
bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo, ay nagpadala ng 


35 


dalawa sa mga alagad niya. 3 Sinabi nito sa Kanya, "Ikaw na 
ba ang Siyang dapat na dumating o maghihintay pa kami 
ng iba?" 4a At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Pag-alis 
niyo ay ibalita niyo kay Juan ang naririnig at nakikita niyo: 5 
mga bulag na nagbalik ang paningin at mga pilay na 
nakalakad, mga ketongin na nalinis, pati mga binging 
nakakarinig na, mga patay na binangon, at mga dukhang 
nakatanggap ng masayang balita. s At mapalad ang sinuman 
na hindi mag-aalinlangan sa Akin. 7 At nang paalis na ang 
mga ito, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga tao tungkol 
kay Juan, "Ano talaga ang pinunta niyo at gustong makita 
sa gitna ng ilang? Tambong winawasiwas ng hangin? 


Nagpatotoo si Jesus tungkol kay Juan 


8 Pero ano ba falaga ang pinunta niyo para makita? 
Isang taong nakasuot ng kumportableng damit? Pansinin 
niyo, ang mga nakasuot lagi ng mga kumportableng damit 
ay nasa loob ng bahay ng mga hari. 9 Pero ano ang pinunta 
niyo at gustong makita? Isang propeta? Sasabihin Ko sa 
inyo, tunay nga at higit pa sa isang propeta. 10 Dahil ito ang 
naisulat patungkol sa kanya, 'Tignan mo, ipinapadala Ko 
ang mensahero Ko sa unahan Mo. Siya'ng maghahanda ng 
Iyong daraanan sa harapan Mo. '11 Sinasabi Ko sa inyo ang 
totoo, wala pang lumilitaw mula sa mga isinilang ng mga 
kababaihan na mas dakila kay Juan na Tagalublob: pero ang 
mas aba sa loob ng Kaharian ng Kalangitan ay mas dakila 
sa kanya. 12 Pero mula sa panahon ni Juan na Tagalublob 
hanggang ngayon, ang Kaharian ng Kalangitan ay dinadaan 
na sa puwersahan at mga mapipilit silang sumusunggab 
nito. 13 Dahil lahat ng mga Propeta at ang Batas hanggang 
kay Juan ay nagpahiwatig sa mga bagay na darating. 14 
Kaya't kung gugustuhin niyong tanggapin, siya ay ang Elias 
na dapat dumating. 15 Ang may mga tayngang handang 
makinig, hayaan siyang makinig. 16 Pero kanino Ko 
ihahalintulad ang henerasyong ito? Katulad nito ang mga 
maliliit na bata na nakaupo sa plasa, at tinatawag ang mga 
kasamahan nila, 17 at sinasabing, 'Tinugtugan namin kayo 

36 


ng plauta at hindi kayo sumayaw, nag-iyakan kami sa harap 
niyo at hindi man lang kayo nalungkot. '18 dahil nagpakita si 
Juan na di kumakain ni umiinom, kaya't sinasabi nila, 'May 
demonyo siya! '19 Dumating ang Anak ng Tao na kumakain 
at umiinom, pero sinasabi naman nila, 'Tignan mo, isang 
taong matakaw at palainom, kaibigan ng mga kolektor ng 
buwis at mga makasalanan. Kaya't ang karunungan ay 
naturingang tama sa pamamagitan ng mga anak niya. 


Binatikos ni Jesus ang mga Bayang Di Nagsisisi 


20o Kaya't sinimulan Niyang batikusin ang mga 
lungsod kung saan nangyari ang karamihan sa mga himala 
Niya, dahil hindi sila nagbago. 21 "Lagot ka Korazin! Lagot ka 
Betsaida! Dahil kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga 
himala na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi 
na nakadamit pa ng sako at puno ng abo! 22 Pero sinasabi 
Ko sa inyo na mas magiging madali pang pagbigyan ang 
Tiro at Sidon sa Araw ng Paghuhukom kaysa sa inyo. 23 At 
ikaw Capernaum na itinaas hanggang sa langit ay ibabagsak 
sa impiyerno! Dahil kung sa Sodom nangyari ang mga 
himalang ginawa sa kalagitnaan mo, nanatili pa sana ito 
hanggang sa ngayon. 24 Pero sinasabi Ko sa inyo na mas 
magiging madali pang pagbigyan ang lupain ng Sodom sa 
Araw ng Paghuhukom kaysa sa iyo. 


Karunungan ng Diyos, Ipinahayag sa mga Bata 
at di sa mga Bihasa 


25 Sa pagkakataon na iyon ay sumagot si Jesus at 
sinabi, "Pinupuri Ko po kayo Ama, Panginoon ng langit at 
ng lupa dahil itinago Niyo po ang mga bagay na ito mula sa 
mga eksperto at mga bihasa, at ipinakita Niyo po ang mga 
ito sa mga maliliit na bata. 26 Tunay nga po Ama, dahil 
ganitong paraan ang siyang kalugud-lugod sa Inyong 
harapan. 27 Lahat ng bagay ay ipinaubaya na sa Akin sa 
ilalim ng Ama Ko, at walang nakakakilala sa Anak kundi ang 
Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at 


37 


sinumang gustuhin ng Anak na ipakilala. za Lumapit kayo sa 
Akin, lahat ng napapagod at may bigat na dinadala, at 
pagpapahingahin Ko kayo. 29 Dalhin niyo ang pamatok Ko at 
matuto kayo sa Akin, dahil maamo Ako at may mababang 
kalooban, at matutuklasan niyo ang kapahingahan sa mga 
kaluluwa niyo. 30o Dahil ang pamatok Ko'y maginhawang 
gamitin at ang dalahin Ko ay magaan. 


Mga Aral Tungkol sa Araw ng Pamamahinga 


1 Sa pagkakataong iyon sa araw ng 
1 Pamamahinga, dumaan si Jesus sa gitna ng 

taniman. Pero ang mga alagad Niya ay gutom 

na kaya't sinimulan nilang pitasin ang mga butil 
ng trigo at kumain. 2 Pero nang makita ito ng mga Pariseo 
ay sinabi sa Kanya, "Tignan Mo, ginagawa ng mga alagad 
Mo ang hindi dapat gawin sa araw ng Pamamahinga. 3 Pero 
ang sabi Niya sa kanila, "Hindi niyo ba nabasa ang ginawa 
ni David, nang siya mismo'y magutom at ang mga kasama 
niya? 4 Kung paano siya pumasok sa loob ng Bahay ng Diyos 
at kumain ng mga panghandog na tinapay na hindi niya 
dapat kainin ni ang mga kasama niya, kundi para sa mga 
pari lang? 5 O hindi niyo ba nabasa ang nakalagay sa Batas 
na sa mga araw ng Pamamahinga ang mga pari sa loob ng 
Templo ay binabaliwala ang Pamamahinga pero sila'y 
walang sala? 6 Pero sinasabi Ko sa inyo na ang mas dakila 
sa Templo ay narito. 7 Pero kung nauunawaan niyo lang 
kung ano ang, 'Kahabagan ang gusto Ko at hindi handog na 
hayop, ' hindi niyo sana binigyang sala ang walang sala. 8 
Dahil ang Anak ng Tao ay Panginoon rin ng Pamamahinga. 
9 At pagkatapos umalis doon, pumunta Siya sa loob ng 
simbahan nila. 10 At kapansin-pansin, may tao roon na may 
tuyot na kamay. Pero sa layuning maakusahan Siya, 
tinanong nila Siya at nagsabi kung tama bang magpagaling 
sa mga araw ng Pamamahinga. 11 Pero ang sabi Niya sa 
kanila, "Sino kayang tao sa inyo na pagka nagkaroon ng 
isang tupa at kung sakaling mahulog ito sa gitna ng bangin 
sa araw ng Pamamahinga ay hindi ito susunggaban at 

38 


hahanguin? 12 Gaano pang higit na mahalaga, kung gayon, 
ang isang tao kaysa sa isang tupa? Kaya naman, tama lang 
na gumawa ng mabuti sa mga araw ng Pamamahinga." 


Nagpagaling si Jesus sa Araw ng Pamamahinga 


13 Kaya't sinabi Niya sa tao, "Iunat mo ang kamay 
mo." Inunat nga niya at ito'y nagbalik sa dating kundisyon, 
kasing ayos ng kabila. 14a Pero pagkalabas ng mga Pariseo, 
sila'y nagdaos ng isang pagpupulong laban sa Kanya para 
pag-usapan kung paano Siya pababagsakin. 15 Pero nang 
malaman ni Jesus, umalis Siya mula sa lugar na iyon. 
Sinundan pa rin Siya ng sangkatutak na tao, at pinagaling 
Niya silang lahat. 16 At mahigpit Siyang nagbilin sa kanila na 
huwag nila Siyang ipakilala sa madla. 17 Para matupad ang 
binanggit sa pamamagitan ng propeta Isaias mna 
nagsasabing, 18 "Tignan mo, ang lingkod Ko na Aking pinili, 
ang minamahal Ko kung saan nakatagpo ng tuwa ang 
kaluluwa Ko. Ilalagay Ko ang Espiritu Ko sa Kanya, at 
katarungan sa mga bansa'y ihahayag Niya. 19 Hindi Siya 
makikipag-away ni maghihinaing, o hahayaang madinig 
ninuman ang tinig Niya sa gitna ng mga lansangan. 20 
Winasak na tambo'y hindi Niya babaliin, at umuusok na 
mitsa'y hindi Niya papatayin hanggang sa madala Niya sa 
tagumpay ang katarungan. 21 At ang mga bansa'y 
magitiwala sa pangalan Niya. 22 Sa pagkakataong iyon ay 
dinala sa Kanya ang isang inaalihan ng demonyo, na bulag 
at di makapagsalita. At pinagaling Niya ito kaya't ang bulag 
at pipi ay sabay na nakapagsalita at nakakita. 23 Kaya't 
namangha ang buong madla at sinabi nila, "Baka ito na ang 
Anak ni David?" 


Pinanggagalingan ng Kapangyarihan ni Jesus 


24 Pero nang marinig ng mga Pariseo ay sinabi nila, 
"Hindi Niya mapapalabas ang mga demonyo maliban sa 
tulong ni Beezebub na pinuno ng mga demonyo!" 25 Pero 
nang malaman ni Jesus ang mga iniisip nila, sinabi Niya sa 


39 


kanila, "Bawat kahariang nahahati laban sa sarili nito ay 
maglalaho, at bawat lungsod o tahanan na nahahati laban 
sa sarili nito ay di magtatagal. 26 At kung pinapalayas ni 
Satanas si Satanas, nahati na siya laban sa kanyang sarili. 
Paano ngayon magtatagal ang kaharian niya? 27 At kung sa 
tulong ni Beelzebub ay nagpapalayas Ako ng mga demonyo, 
sa tulong nino nagpapalayas ang mga anak niyo? Dahil rito, 
sila ang magiging mga hurado niyo. 28 Pero kung 
nagpapalayas Ako ng mga demonyo sa tulong ng Espiritu 
ng Diyos, totoo ngang dumating na sa inyo ang Kaharian 
ng Diyos. 29 O sa anong paraan magagawa ninuman na 
pumasok sa loob ng bahay ng malakas at nakawin ang mga 
kagamitan nito malibang igapos niya muna iyong malakas? 
At sa puntong iyon pa lang niya mananakawan ang bahay 
nito. 3o Ang hindi Ko kakampi ay kalaban Ko, at ang hindi 
nakikipagniig na kasama Ko ay magkakawatak-watak. 


Kasalanang Walang Kapatawaran 


31 Dahil dito ay sinasabi Ko sa inyo, bawat kasalanan 
at panlalapastangan sa Diyos ng mga tao ay patatawarin, 
pero walang patatawarin sa mga taong nilalapastangan ang 
Espirtu. 32 Kaya't sinuman na magsalita ng isang bagay 
laban sa Anak ng Tao, siya'y mapapatawad pa, pero 
sinuman na magsalita laban sa Banal na Espiritu, siya ay 
hindi na mapapatawad. Hindi rito sa buhay na ito, ni doon 
man sa darating. 


Anak ng Ahas - Mga Taong Walang Masabing 
Kabutihan 


33 Alin man sa dalawa: gawin niyong mabuti ang 
puno, mabuti rin ang bunga nito: o gawin niyong masama 
ang puno, masama rin ang bunga nito. Dahil ang puno ay 
nakikilala mula sa bunga. 34 Mga anak ng ahas, paano niyo 
kakayaning magsalita ng mga magagandang bagay gayong 
kayo'y masasama? Dahil nagsasalita ang bibig ayon sa mga 
bagay na pumupuno sa kalooban. 35 Ang mabuting tao, mula 


40 


sa mabubuting bagay na naipon sa puso niya ay naglalabas 
ng mabubuti, ang masamang tao naman, mula sa mga 
masasamang bagay na naipon niya ay naglalabas ng 
masasama. 


Kapangyarihan ng Ating Mga Salita 


36 Pero sinasabi Ko sa inyo na kada walang 
katuturang salita, at anumang sabihin ng mga tao, ay 
bibigyan nila ng kaukulang paliwanag ang dahilan nito sa 
Araw ng Paghuhukom. 37 Dahil sa pamamagitan ng mga 
salita mo'y ituturing kang matuwid at sa pamamagitan ng 
mga salita mo'y hahatulan kang maparusahan. 38 Kaya't 
sumagot ang ilang mga dalubhasa sa Biblia at mga Pariseo 
na nagsabing, "Guro, gusto po naming makasaksi ng 
senyales mula sa Inyo." 39 Pero pagsagot Niya ay sinabi sa 
kanila, "Ang masama at mapangalunyang henerasyon ay 
naghahanap ng senyales? Pero walang ibibigay na senyales 
dito maliban sa senyales ng propeta Jonas. 40 Dahil kung 
paano noon si Jonas na tatlong araw at tatlong gabing nasa 
loob ng tiyan ng balyena, ang Anak ng Tao rin ay mananatili 
ng tatlong araw at tatlong gabi sa kaloob-looban ng daigdig. 
a1 Mga kalalakihan ng Nineve ay babangon kasama ng 
henerasyong ito doon sa Paghuhukom at hahatulan itong 
maparusahan dahil nagbago sila ng kanilang mga kaisipan 
sa gitna ng pangangaral ni Jonas. Pero pansinin niyo, higit 
pa kay Jonas ang narito! 42 Yung Reyna ng Katimugan ay 
babangon sa kalagitnaan ng Paghuhukom kasama ng 
henerasyong ito at hahatulan itong maparusahan, dahil 
naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig para /ang marinig 
ang karunungan ni Solomon. Pero pansinin n/yo higit pa kay 
Solomon ang narito! 


Pagka Lumayas ang Demonyo sa Isang Tao 


a3 Pero pagka ang maruming espiritu ay lumabas 
mula sa tao, pumupunta ito sa mga lugar na walang tubig 
sa paghahanap ng mapagpapahingahan, pero hindi niya 


41 


mahahanap. 44 Sa puntong iyon ay sasabihin niya, 'Babalik 
nako papunta sa bahay ko kung saan ako lumabas. ' At 
pagdating roon ay matatagpuan niya itong bakante, malinis 
at nakadekorasyon. a45 Kaya lalabas siya at kukuha ng pitong 
iba pang espiritung makakasama niya na mas masama pa 
sa kanya at pagpasok sa loob ay maninirahan sila roon. 
Kaya't ang kinahinatnan ng taong ito ay naging mas malala 
pa sa nauna. Ganito rin ang mangyayari sa masamang 
henerasyong ito." 465 At habang Siya ay nagsasalita pa sa 
mga tao, kapansin-pansin ang ina at ang mga kapatid 
Niyang lalake ay nakatayo sa labas, naghahanap ng 
pagkakataong makausap Siya. 47 Kaya't may nagsabi sa 
Kanya, "Tignan Niyo po, ang ina Niyo at ang mga kapatid 
Niyo ay nakatayo sa labas, hinahanap po Kayo para 
makausap." 4s Pero pagkasagot ay sinabi Niya sa nagsabi sa 
Kanya, "Sino ba ang ina Ko, at sino ba ang mga kapatid 
Ko?" 49 At pagkaunat ng kamay Niya sa direksyon ng mga 
alagad Niya, sinabi Niya, "Tignan mo, ang nanay Ko at ang 
mga kapatid Ko. so Dahil sinumang gumawa ng kalooban ng 
Ama Ko na nasa kalangitan ay siya Kong kapatid na lalake, 
at kapatid na babae, pati na ina." 


Ang Talinghaga ng Naghasik ng Binhi 


1 Sa loob rin ng araw na iyon, paglabas ni Jesus 
mula sa bahay, ay naupo Siya sa tabing dagat. 
1 “) 2At nakipagniig sa Kanya ang napakaraming tao, 
kaya naman naupo Siya pagkasakay sa loob ng 
bangka habang ang buong madla ay 
nakapuwesto sa baybayin. 3 At marami Siyang sinabi sa 
kanila gamit ang mga talinghaga. Sinabi Niya, "Tignan niyo 
ito, umalis ang nagtatanim para magtanim. 4 At habang siya 
ay nagtatanim na, may ilang nalaglag sa tabing daan, at 
dumating ang mga ibon at inubos ang mga ito. 5 Ang iba 
naman ay nalaglag sa ibabaw ng mga mabatong lugar kung 
saan walang maraming lupang makapitan, at mabilis itong 
sumibol dahil sa walang malalim na lupang makapitan. 6 
Pero pagsikat ng araw, naluto ito. Dahil rin sa walang 
42 


sumusuportang ugat, natuyo ito. 7 Ang iba naman ay 
nalaglag doon sa dawagan pero lumago ang mga dawag at 
sinakal ang mga ito. 8s Ang iba naman ay nalaglag doon sa 
magandang lupa, at namunga ito ng 100, at may ilan 60, 
may ilan naman 30. 93 Ang may mga tayngang handang 
makinig, hayaan siyang makinig." 


Di Lahat ng Tao ay Nakakaunawa 


to At paglapit ng mga alagad ay sinabi sa Kanya, 
"Bakit po sa pamamagitan ng mga talinghaga Kayo 
nagsasalita sa kanila?" 11 Sumagot Siya at sinabi sa kanila, 
"Dahil ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga hiwaga 
ng Kaharian ng Kalangitan, pero hindi ito ipinagkaloob sa 
kanila. 12 Dahil sinumang mayroon nito, sa kanya ito ibibigay, 
at mananagana Ja siya, pero sinumang di nagtataglay nito, 
kahit iyong mayroon siya ay kukunin pa sa kanya. 13 Ito ang 
dahilan kaya Ako nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng 
talinghaga, dahil tumitingin nga sila, di naman makakita at 
nakikinig nga sila, di naman makarinig at di rin nila 
maunawaan. 14 Kaya't natupad sa kanila ang ipinahiwatig ni 
Isaias na sinasabing, 'Pakikinggan miyo sa taynga pero 
hinding-hindi niyo mauunawaan, at sa pagtingin niyo ay 
makikita niyo, pero hinding-hindi niyo maiintindihan. ' 15 
Dahil manhid na ang puso ng mga taong ito, at hirap na 
silang makarinig sa taynga. Ipinikit pa nila ang mga mata 
nila, kundi'y baka makita ng mga mata nila at marinig ng 
mga taynga nila, at maintindihan ng puso nila at sila'y 
makapagsisi at mapagaling Ko sila. ' 


Binigyan ng Diyos ang Mga Alagad ng Pang- 
unawa 


16 Pero mapalad ang mga mata niyo, dahil nakakakita 
sila, at ang mga taynga niyo dahil nakakarinig sila. 17 Dahil 
totoong sinasabi Ko sa inyo na maraming mga propeta at 
matutuwid ang nangarap makita ang mga nakikita niyo pero 
hindi nila nakita, at mapakinggan ang mga naririnig niyo 


43 


pero hindi nila narinig. 13 Kaya naman, pakinggan niyo ang 
talinghaga ng manghahasik. 19 Bawat nakikinig ng Salita ng 
Kaharian pero hindi /to naiintindihan, darating ang masama 
at dadakmain ang naitanim sa loob ng puso niya. Ito ay ang 
nalaglag sa gilid ng kalsada. 20 At ang inihasik sa ibabaw ng 
mabatong mga lugar ay ang siyang nakikinig ng Salita at 
dali-daling tumatanggap nito ng may tuwa, 21 pero walang 
ugat sa sarili, kundi ay panandalian lamang. Kaya't pag 
dating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa Salita, dali-dali 
itong napapaayaw. 22 At ang naitanim naman sa gitna ng 
dawagan ay ang siyang nakikinig ng Salita pero ang 
alalahanin sa mundong ito at ang pandaraya ng kayamanan 
ay sinasakal ang Salita, kaya't ito'y hindi nagiging mabunga. 
23 Pero ang inihasik sa ibabaw ng magandang lupa ay ang 
siyang nakikinig ng Salita at nakakaunawa na talaga 
namang namunga at may isang nakakapamunga ng 100, at 
may 60, at may 30." 


Gawain ng Kaaway sa Kaharian 


2a Nagbigay Siya ng isa pang talinghaga sa kanila. 
Sinabi Niya, "Ang Kaharian ng Kalangitan ay katulad sa 
isang tao na naghasik ng mabuting binhi sa gitna ng 
taniman niya. 25 Pero sa kalagitnaan ng pagtulog ng mga 
tao, dumating ang kalaban niya at maghasik ng 
masasamang damo sa pagitan ng trigo at umalis. 26 Kaya't 
nang tumubo na ang dahon at magbigay bunga, saka din 
naman lumitaw ang masasamang damo. 27 Kaya't paglapit 
ng mga alipin ng pinuno ng tahanan ay sinabi nila sa kanya, 
'Panginoon, hindi po ba magandang binhi ang itinanim niyo 
sa gitna ng inyong taniman? Kaya't paano pong nangyari na 
nagkaroon ito ng masasamang damo? 28 Pero ang sabi Niya 
sa kanila, 'Kalabang mortal ang gumawa nito. 'At sinabi ng 
mga alipin sa kanya, 'Gusto niyo po ba ngayon na puntahan 
namin para kunin ang mga ito? '29 Pero ang sabi nito, 
'Huwag, kundi baka habang kinukuha niyo ang 
masasamang damo ay mabunot niyo kasama ng mga ito 
ang trigo. '30 Pabayaan niyong parehas na lumago hanggang 

44 


sa anihan, at pagdating ng panahon ng anihan ay sasabihin 
ko sa manggagapas, 'Tipunin niyo muna ang masasamang 
damo at sama-sama niyo silang itali sa isang tabi para 
sunugin ang mga ito. Sama-sama niyo ring dalhin ang trigo 
sa loob ng kamalig ko. " 


Kapangyarihan ng Binhi sa Kaharian 


31 Nagbigay Siya ng isa pang talinghaga sa kanila. 
Sinabi Niya, "Ang Kaharian ng Kalangitan ay tulad sa isang 
butil ng mustasa na pagkakuha ng isang tao ay itinanim sa 
gitna ng taniman nito. 32 Totoong ito na ang pinakamaliit sa 
lahat ng mga binhi. Pero pagka tumubo na ito ay siyang 
pinakamalaki sa mga gulay, at ito'y nagiging puno. Kaya 
naman pinupuntahan ito ng mga ibon sa himpapawid at 
namumugad sa gitna ng mga sanga nito." 33 Nagsabi pa Siya 
sa kanila ng isang talinghaga, "Ang Kaharian ng Kalangitan 
ay tulad sa lebadura na pagkakuha ng isang ginang ay 
hinalo sa tatlong baldeng harina hanggang sa lahat ng ito 
ay napaalsa." 3a Lahat ng mga ito'y sinabi ni Jesus sa 
karamihan sa pamamagitan ng mga talinghaga, at hindi 
Siya nagsalita sa kanila ng di gumagamit ng talinghaga. 35 
Nang sa ganoon ay matupad ang sinabi sa pamamagitan ng 
propeta, na nagsasabing, "Bubuksan Ko ang bibig Ko sa 
pamamagitan ng mga talinghaga. Isisiwalat Ko ang mga 
lihim na bagay mula pa sa pagkakatatag ng sanlibutan." 


Pinaliwanag ni Jesus ang Talinghaga sa mga 
Alagad 


36 Sa puntong iyon, nang mapaalis na ang mga tao, 
ay pumunta si Jesus sa loob ng bahay. Kaya't lumapit sa 
Kanya ang mga alagad Niya sabay sabi, "Ipaliwanag Niyo 
po sa amin ang talinghaga ng masamang damo sa bukid." 
37 At sinabi Niya ang sagot sa kanila, "Ang naghahasik ng 
mabuting binhi ay ang Anak ng Tao, 38 At ang bukid ay ang 
sanlibutan, at ang magandang binhi ay iyong mga anak ng 
Kaharian. Ang masamang damo naman ay ang mga anak 


45 


ng masama. 39 Ang kalaban naman na naghasik sa kanila ay 
ang diyablo, ang anihan naman ay katapusan ng panahon, 
at ang mga manggagapas ay mga anghel. 40 Kaya't tulad ng 
masamang damo na inipon at sinunog sa apoy ganoon din 
naman ang mangyayari sa katapusan ng panahong ito. 41 
Ipapadala ng Anak ng Tao ang mga anghel Niya at 
pagsasama-samahin nila mula sa Kaharian Niya lahat ng 
mga nagtutulak ng kasalanan at ang mga gumagawa ng 
lahat ng uri ng paglabag sa Kautusan. 42 At ihahagis nila ang 
mga ito sa loob ng Pugon ng Apoy kung saan magkakaroon 
ng malalakas na iyakan at ng pagngangalit ng mga ngipin. 
a3 Sa panahong iyon ang mga matutuwid ay magniningning 
tulad ng araw sa loob ng Kaharian ng Ama nila. Ang may 
mga tayngang handang makinig, hayaan siyang makinig. 


Iba pang mga Kaalaman Tungkol sa Kaharian 


44 Muli pa, ang Kaharian ng Kalangitan ay tulad sa 
kayamanang nakatago sa gitna ng bukirin na nang 
matuklasan ng isang tao ay itinago niya, at dahil sa tuwa 
nito ay umalis at ipinagbili ang lahat ng mayroon siya gaano 
man karami, pagkatapos ay binili niya ang bukiring iyon. 45 
Muli pa, ang Kaharian ng Kalangitan ay tulad sa isang taong 
mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas 46 
na nang matuklasan ang isang mamahaling perlas ay umalis, 
ipinagbili ang lahat ng mayroon siya, gaano man karami, at 
binili iyon. 47 Muli pa, ang Kaharian ng Kalangitan ay tulad 
sa lambat na hinagis sa gitna ng dagat at nakakahango ng 
lahat ng klase, a8 na nang mapuno na nila ay hinihila 
papunta sa pampang, at pagka upo'y nilalagay nila ang 
magaganda sa loob ng mga planggana at ang mga 
mapapangit ay hinahagis sa labas. 49 Ganito rin ang 
mangyayari sa katapusan ng mundo. Ang mga anghel ay 
maglalabasan at aalisin ang masasama sa kalagitnaan ng 
matutuwid so at ihahagis nila ang mga ito sa loob ng Pugon 
ng Apoy kung saa'y magkakaroon ng malalakas na iyakan 
at ng pagngangalit ng mga ngipin." 51 Sinabi ni Jesus sa 
kanila, "Naintindihan niyo ha ang lahat ng ito?" Sinabi nila 

46 


sa Kanya, "Opo, Panginoon." 52 At ang sabi Niya sa kanila, 
"Dahil dito, bawat tagapagturo sa Biblia na naturuan sa loob 
ng Kaharian ng Kalangitan ay tulad sa isang taong may-ari 
ng bahay na naglalabas mula sa taguan niya ng mga bago 
at lumang kasangkapan." 


Hindi Naniwala kay Jesus ang mga Kababayan 
Niya 


53 At dumating ang panahon, nang matapos ni Jesus 
ang mga talinghagang ito, na umalis na Siya roon. 54 At 
pagpunta Niya sa loob ng sarili Niyang lalawigan ay nagturo 
Siya sa kanila sa loob ng simbahan nila, kaya naman nagulat 
sila at sinabi, "Saan Niya nakuha ang karunungan Niya at 
ganitong kapangyarihan? 55 Hindi ba't Siya iyong anak ng 
karpintero? Hindi ba't Maria ang pangalan ng nanay Niya, 
at mga lalaking kapatid Niya sina Tyago at Jose, pati si 
Simon at Judas? 56 At hindi ba't ang mga kapatid na babae 
Niya ay kasama nating lahat? Kung ganoon, saan Niya 
nakuha lahat ng ito?" 57 Kaya't di sila nanalig sa Kanya. Pero 
ganito ang sinabi ni Jesus sa kanila, "Walang propeta na di 
pinahahalagahan maliban sa loob ng sarili niyang lalawigan, 
at sa loob ng tahanan niya. 58s At hindi Siya gumawa roon ng 
maraming mga himala dahil sa pag-aalinlangan nila. 


Ang Katapusan ng Misyon ni Juan 


1 Nang panahong iyon ay narinig ni Herodes na 

1 A Gobernador ang balita tungkol kay Jesus 2 at 
sinabi niya sa mga tauhan niya, "Ito ay si Juang 
Tagalublob. Nagbangon siya mula sa mga patay, 

at dahil dito ay kumikilos sa Kanya ang mga 

gawang makapangyarihan." 3 Dahil inaresto ni Herodes si 
Juan, ginapos siya, at nilagay sa loob ng bilangguan dahil 
kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. 4 Dahil 
sinabi sa kanya ni Juan, "Hindi legal para sa /yo na angkinin 
siya." s Pero nang gusto na niyang patayin ito, natakot siya 
sa taong bayan dahil tinuturing nila ito bilang propeta. 6 Pero 


47 


nang ipagdaos ang kaarawan ni Herodes, nagsayaw ang 
babaing anak ni Herodias sa kalagitnaan nila at ikinatuwa 
ito ni Herodes. 7 Kaya naman, lantaran nitong sinabi sa 
kanya kasunod ang pangako na ibibigay ang anumang 
hilingin niya. s Pero sa pang-uudyok ng kanyang ina ay 
sinabi niya, "Ibigay niyo po sa akin dito sa ibabaw ng plato 
ang ulo ni Juan na Tagalublob. 3 At nalungkot ang hari pero 
dahil sa mga pinangako at sa mga kasalo, nag-utos siyang 
ibigay ito sa kanya. 10 At pagkasabi niya ay pinugutan si Juan 
sa loob ng kulungan 11 at dinala ang ulo niya sa ibabaw ng 
pinggan tsaka binigay sa batang babae at ibinigay naman 
nito sa ina niya. 12 At pagpunta ng mga alagad niya ay 
kinuha ang katawan tsaka inilibing ito, at pag-alis ay 
ibinalita nila kay Jesus. 13 At pagkarinig ni Jesus ay umalis 
Siya mula roon gamit ang isang daong papunta sa ilang na 
lugar para magsarili. At nang mabalitaan ng mga taong 
bayan, palakad silang sumunod sa Kaniya galing sa mga 
lungsod. 14 Pero pag-alis ni Jesus, nakita Niya ang 
napakaraming bilang ng tao at naantig ang damdamin Niya 
para sa kanila kaya't pinagaling Niya ang mga may sakit nila. 


Nakakain ang higit sa 5,000 Tao gamit ang 5 
tinapay at 2 isda 


15 At pagsapit ng gabi, lumapit sa Kanya ang mga 
alagad Niya sabay sabi, "Liblib po itong lugar at sumapit na 
ang gabi. Pauwiin Niyo na po ang mga tao para pagdaan sa 
loob ng mga baryo ay makabili pa sila ng makakain nila." 16 
Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi na kailangan pang 
umalis sila. Bigyan niyo sila ng makakain." 17 Pero ang sabi 
nila sa Kanya, "Wala po kaming dala rito kundi limang 
tinapay at dalawang isda." 18 At ang sabi Niya, "Dalhin niyo 
dito sa Akin ang mga iyon." 19 Kaya't nang mautusan ang 
mga taong maupo sa ibabaw ng damuhan, at matanggap 
ang limang tinapay at ang dalawang isda, pag tingala sa 
langit ay pinagpala Niya, at nang pagputul-putulin ay 
binigay Niya sa mga alagad ang mga tinapay, at ang mga 
alagad naman sa mga tao. 20 Kaya't kumain silang lahat at 

48 


nabusog. Nakalikom rin sila ng mga sumobra sa mga 
pinagpira-pirasong pagkain - 12 bayong na punong-puno. 
21 At ang mga kumain na kalalakihan ay aabot sa 5,000 di 
pa kasama ang mga kababaihan at mga bata. 22 At agad- 
agad na pinilit ni Jesus ang mga alagad Niyang pumasok sa 
loob ng daong at mauna sa Kanya papunta sa kabilang 
ibayo hanggang sa mapaalis Niya ang mga tao. 


Naglakad si Jesus at Pedro sa Ibabaw ng Dagat 


23 At pagka-alis ng mga tao, umakyat Siya papunta 
sa bundok para magsarili't manalangin. At pagdating ng 
gabi ay mag-isa lang Siya roon. 24 Pero nang ang daong ay 
mapasagitna na ng dagat, pinaghahambalos ito ng mga 
alon dahil ito'y salungat sa hangin. 2s Pero nang panahon na 
ng ika-4 na pagpapalit ng gwardia sa gabi, pumunta sa 
kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng dagat. 26 At nang 
makita Siya ng mga alagad na naglalakad sa ibabaw ng 
dagat, naligalig sila sabay sinabi na, "Multo yan!" At 
nagsigawan sila dahil sa takot. 27 Pero agad na kinausap sila 
ni Jesus na nagsabing, "Huminahon kayo! Ako ito. Huwag 
kayong matakot." 28s At nang sagutin Siya ni Pedro ay sinabi 
nito, "Panginoon, kung Kayo nga po iyan, utusan Niyo po 
akong puntahan Kayo sa ibabaw ng tubig!" 29 At ang sabi 
Niya, "Halika!" At pagbaba mula sa daong ay lumakad si 
Pedro sa ibabaw ng tubig papunta sa direksyon ni Jesus. 30 
Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot 
siya. At nang magsimulang lumubog ay sumigaw siya't 
sinabing, "Panginoon! Iligtas Niyo po ako!" 31 At agad na 
inunat ni Jesus ang kamay Niya, sinunggaban ito at sinabi 
Niya rito, "Angliit naman ng pananalig mo. Anung dahilan 
ng pag-aalinlangan mo?" 32 At pagsakay nila sa loob ng 
daong ay huminto na ang malakas na hangin. 


Ang Mahawakan ni Jesus ay Gumagaling 


34 At nang makatawid na ay dumating sila sa gitna 
ng lupain ng Genesaret. 35 At nang mamukhaan Siya ng mga 


49 


kalalakihan sa lugar na iyon, pumunta sila sa kabuuan ng 
lupaing iyon, at dinala nila sa Kanya lahat ng mga may 
karamdaman, 36 at pinakiusapan Siya na mahawakan man 
lang sana nila ang laylayan ng damit Niya. At silang 
nakahawak, gaano man karami, ay gumaling. 


Tinuligsa ni Jesus ang mga Pinuno ng Simbahan 


1 Sa puntong iyon ay lumapit kay Jesus mula pa 

sa Jerusalem ang mga dalubhasa sa Biblia at 
1 NG mga Pariseo na nagsabing, 2 "Anung dahilan 

bakit ang mga alagad Mo ay lumalabag sa 

tradisyon ng mga punong-lingkod? Hindi kasi 
sila naghuhugas ng mga kamay nila tuwing kakain sila ng 
tinapay." 3 Pero pagsagot Niya ay sinabi sa kanila, "Ano rin 
ang dahilan sa paglabag niyo sa utos ng Diyos alang-alang 
sa mga tradisyon niyo? 4 Dahil nag-utos ang Diyos na ang 
sabi, 'Parangalan mo ang tatay at ang nanay mo, at ang 
nagsasalita ng masama laban sa ama o ina, kamatayan ang 
dapat na kahantungan niya.'5s Pero ang sinasabi niyo, 
'Sinumang magsasabi sa ama o sa ina niya, Handog na po 
sa Diyos anumang bagay mula sa akin na pwede niyong 
pakinabangan, e6 at hinding hindi na dapat pang parangalan 
ang tatay niya o ang nanay niya. ' Kaya't tinanggalan niyo 
ng bisa ang utos ng Diyos alang-alang sa tradisyon niyo! 7 
Mga ipokrito! Magaling ang pagkakapahayag ni Isaias 
tungkol sa inyo na sinasabi, 8s 'Lumalapit sa Akin ang mga 
taong ito gamit ang bibig nila, pati na ang mga labi sa Akin 
ay nagpaparangal, pero ang puso nila ay dumidistansya 
palayo sa Akin. 9 Kaya't walang kabuluhan silang 
sumasamba sa Akin, na itinuturo bilang mga doktrina ang 
mga patakaran ng tao.'10 At pagtawag sa karamihan ay 
sinabi Niya sa kanila, "Makinig kayo at umunawa! 11 Hindi 
ang pumapasok sa loob ng bibig ang nagpaparumi sa 
pagkatao kundi ang lumalabas mula sa bibig. Ito ang 
nagpaparumi ng pagkatao." 12 Kaya't paglapit ng mga 
alagad Niya ay sinabi sa Kanya, "Alam Niyo po ba na nagalit 
ang mga Pariseo nang marinig ang Salita?" 13 Pero pagka 

50 


sagot ay sinabi Niya, "Bawat naitanim na hindi itinanim ng 
Ama Ko sa langit ay bubunutin. 14 Pabayaan niyo sila. Sila'y 
mga bulag na namumuno sa mga bulag. At kung bulag ang 
aakay sa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." 15 Pero 
pagsagot ni Pedro ay sinabi sa Kanya, "Ipaliwanag Niyo po 
sa amin ang talinghagang ito." 


Hindi ang Kinakain ang Nagpaparumi sa Tao 


17 Hindi niyo ba naiisip na lahat ng pumapasok sa 
loob ng bibig ay sa loob ng tiyan napupunta at nilalabas 
papunta sa inudoro? 18 Pero ang lumalabas mula sa bibig ay 
nanggagaling sa puso at ang mga ito ang nagpaparumi sa 
pagkatao. 19 Dahil nanggagaling mula sa puso ang 
masasamang kaisipan: mga planong pagpatay, mga 
pangangalunya, mga kasalanang sexual, mga pagnanakaw, 
paninirang-puri, panlalapastangan sa Diyos. 20 Ito ang mga 
nagpaparumi sa pagkatao, pero ang kumain gamitang mga 
kamay na di nahugasan ay hindi nagpaparumi ng 
pagkatao." 21 At pag-alis mula roon, bumalik si Jesus 
papasok sa ilang mga lugar sa Tiro at Sidon, 


Ang Pananalig ng Ginang kay Jesus ang 
Nagpagaling sa Anak Niya 


22 at kapansin-pansin ang isang ginang na taga 
Kanaan na galing sa mga lugar na iyon na pagkalabas ay 
pasigaw na sinabi sa Kanya, "Maawa po Kayo sa akin, 
Panginoon, Anak ni David! Ang anak ko pong babae ay 
malubhang pinahihirapan ng demonyo." 23 Pero hindi Siya 
sumagot sa kanya ni isang salita. At paglapit ng mga alagad 
Niya ay nakiusap sa Kaniya sabay sabi, "Paalisin Niyo na po 
siya dahil sigaw siya ng sigaw habang sumusunod sa atin!" 
24 Kaya't pagsagot ay sinabi Niya, "Hindi Ako pinadala kung 
hindi para sa mga napahamak na tupa sa tahanan ng 
Israel." 2s Pero nang lumapit ito ay sinamba Siya habang 
sinasabi, "Panginoon, tulungan Niyo po ako!" 26 Kaya't 
pagsagot ay sinabi Niya, "Hindi naman maganda na kunin 

51 


ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga tuta." 27 Pero ang 
sabi nito, "Tunay nga po, Panginoon, kahit mga tuta rin 
naman ay kumakain mula sa mga mumo na nalalaglag mula 
sa mesa ng mga amo nila." 28s Sa puntong iyon ay sumagot 
si Jesus at sinabi sa kanya, "Ginang, anglaki ng pananalig 
mo ah! Mangyari sa /yo ayon sa kahilingan mo." At gumaling 
ang babaing anak niya mula sa oras na iyon. 2s At pag-alis 
roon ni Jesus, pumunta Siya malapit sa dagat ng Galilee at 
pag-akyat sa gitna ng bundok ay naupo Siya roon. 30o At 
lumapit sa Kanya ang napakaraming tao. Sila ay may 
kasamang mga lumpo, mga bulag, mga pipi't bingi, may 
mga kapansanan, at marami pang iba. At nilagay nila ang 
mga ito sa tabi ng paanan ni Jesus, at sila'y pinagaling Niya. 
31 Kaya naman namangha ang mga tao nang makitang 
nagsasalita na ang mga pipi't bingi, maayos na ang katawan 
ng mga may kapansanan, nakakalakad na ang mga lumpo, 
at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos 
ng Israel. 


Nakakain ang higit sa 4,000 Tao gamit ang 7 
tinapay at ilang isda 


32 Pero pagkatawag ni Jesus sa mga alagad Niya ay sinabi 
Niya, "Naaantig ang damdamin Ko para sa mga tao dahil tatlong 
araw na silang kasama Ko at wala man lang silang makain. Pero 
ayaw Ko naman silang paalisin ng nag-aayuno baka sakaling 
himatayin sila sa gitna ng kalsada." 33 At sinabi sa Kanya ng mga 
alagad Niya, "Saan po tayo hahanap ng tinapay sa gitna ng ilang 
na kakasya sa ganito karaming tao?" 34 At sinabi sa kanila ni Jesus, 
"Gaano karaming tinapay ang mayroon kayo?" At ang sabi nila, 
"Pito po at ilang maliliit na isda." 35 At inutusan Niya ang mga tao 
na maupo sa ibabaw ng lupa. 36 At nang kunin ang pitong tinapay 
at ang mga isda ay nagpasalamat, pinagputol-putol Niya at 
ibinigay sa mga alagad Niya. Ang mga alagad naman sa mga tao. 
37 Kaya't kumain silang lahat at nabusog. Nakalikom rin sila ng 
pitong bayong na punong-puno ng mga natira mula sa mga 
pinagpira-pirasong pagkain. 38 At ang mga nagsikain ay 4,000 
mga kalalakihan, bukod pa rito ang mga kababaihan at mga 


52 


kabataan. 39 At nang mapaalis na ang mga tao, sumakay Siya sa 
loob ng daong at pumunta sa gitna ng lupain ng Magdala. 


Kinalaban si Jesus ng mga Pinuno ng Simbahan 


1 At pagdating ng mga Pariseo at mga Saduseo, 
1 AN nanunubok sila. Gusto nila Siyang magpakita sa 
1 kanila ng senyales mula sa langit. 2 Pero nang 
sumagot ay sinabi Niya sa kanila, "Pagsapit ng 
gabi, sinasabi niyo, 'Magandang klima, dahil mapula ang 
langit. '3 At ngayong umaga ay mabagyo dahil namumula't 
makulimlim ang langit.' Mga ipokrito! Marunong kayong 
bumasa sa tunay na itsura ng langit, pero sa mga senyales 
nitong mga panahon ay di niyo magawa? 4 Masama at 
mapangalunyang henerasyon na naghahanap ng senyales, 
pero walang ibibigay na senyales dito maliban sa senyales 
ni Jonas na propeta!" At nang iwanan sila ay umalis na Siya. 
s At pagdating ng mga alagad Niya doon sa kabilang ibayo, 
nakalimutan nilang magdala ng mga tinapay. 


Ibig sabihin ng Lebadura ng mga Pariseo 


6 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Maging maalam at 
mag-ingat kayo mula sa mga lebadura ng mga Pariseo at 
mga Saduseo." 7 At nag-usap sila sa kani-kanilang sarili na 
nagsasabing, "Dahil yan sa hindi tayo nakapagbaon ng mga 
tinapay!" s Pero nang malaman ni Jesus ay sinabi Niya sa 
kanila, "Maliliit ang pananalig, bakit kayo nagtatalo-talo sa 
isa't isa na dahil sa hindi kayo nakapagbaon ng mga tinapay? 
9 Hindi pa ba kayo natuto ni naka-alala sa limang tinapay ng 
5,000 at gaano karaming bayong ang nalikom niyo? 100 ang 
pitong tinapay ng 4,000 at ilang bayong ang nalikom niyo? 
11 Paanong hindi niyo naintindihan na hindi tungkol sa 
tinapay ang sinabi Ko sa inyong, 'Mag-ingat kayo mula sa 
mga lebadura ng mga Pariseo at mga Saduseo? " 12 Sa 
puntong iyon ay naintindihan nila na hindi Niya sinabing 
mag-ingat mula sa lebadura ng tinapay, kundi mula sa 
katuruan ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. 


53 


Hindi Mananaig ang Kaaway laban sa 
Kongregasyon ni Kristo 


13 Pero nang dumating si Jesus sa gitna ng isang 
lugar sa Cesarea sa Filipo, tinanong Niya ang mga alagad 
Niya at sinabing, "Anung sinasabi ng mga tao tungkol sa 
Akin na Anak ng Tao?" 14 At ang sabi nila, "Ang totoo po, si 
Juan na Tagalublob, at yung iba po si Elias, pero ang iba 
naman si Jeremias, o isa sa mga propeta." 15 Sinabi Niya sa 
kanila, "Pero kayo, anung masasabi niyo tungkol sa Akin?" 
16 At pagsagot ni Simon Pedro ay sinabi Niya, "Kayo po ang 
Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay." 17 At pagsagot ni Jesus 
ay sinabi sa kanya, "Pinagpala ka, Simong anak ni Jonas, 
dahil hindi laman at dugo ang naghayag nito sa iyo kundi 
ang Ama Ko na nasa kalangitan. 18 At sinasabi Ko rin sa iyo 
na ikaw ay bato, at sa ibabaw ng malaking batong ito ay 
itatayo Ko ang Aking Kongregasyon. At ang mga pintuan ng 
impiyerno ay hindi mananaig rito. 19 At ibibigay Ko sa iyo 
ang mga susi ng Kaharian ng Kalangitan, kaya't anumang 
gapusin mo sa ibabaw ng daigdig ay gagapusin sa loob ng 
kalangitan, at anumang kalagan mo sa ibabaw ng daigdig 
ay kakalagan sa loob ng kalangitan." 20 Nang puntong iyon 
ay inutos Niya sa mga alagad Niya na huwag nilang 
sasabihin kanino man na Siya ay si Jesus, ang Kristo. 21 Mula 
sa puntong iyon ay nagsimulang ipakita ni Jesus sa mga 
alagad Niya na kakailanganin Niyang umalis papuntang 
Jerusalem at magdanas ng maraming hirap mula sa mga 
matatandang pinuno pati na sa mga pangulo ng kaparian, 
at mga dalubhasa sa Biblia, at mapatay, at magbangon sa 
ikatlong araw. 


Ialay ang Buhay Alang-Alang kay Kristo 


22 Kaya inakay Siyang mag-isa ni Pedro, sinimulang 
sawayin Siya at sabihan, "Kahabagan nawa Kayo, 
Panginoon! Hinding hindi po mangyayari ito sa Inyo!" 23 Pero 
pagharap Niya ay sinabi kay Pedro, "Lumayas ka sa harapan 
Ko, Satanas! Patibong ka sa Akin dahil wala kang iniisip na 


54 


nanggaling sa Diyos kundi mga bagay lamang na galing sa 
tao." 24 Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad Niya, "Ang 
sinumang naghahangad na sumunod sa yapak Ko, dapat 
niyang pagkaitan ang sarili, at dapat niyang pasanin ang 
kanyang krus, at dapat na sumama siya sa Akin. 25 Dahil 
sinumang gustong iligtas ang sarili niya ay ipapahamak ito, 
pero sinumang ipahamak ang sarili niya alang-alang sa Akin 
ay magkakamit nito. 26 Dahil anung mapapala ng isang tao 
kung mapasa kanya ang buong mundo pero ipahamak 
naman niya ang kaluluwa niya? O anung ipambabayad ng 
tao kapalit ng kaluluwa niya? 27 Dahil malapit nang dumating 
ang Anak ng Tao na balot ng kaningningan ng Ama Niya, 
na kasama ng mga angel Niya, at sa panahong iyon ay 
gagantihan Niya ang bawat isa ayon sa mga gawa nila. 28 
Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, may ilan na nakatayo rito na 
hinding hindi matitikman ang kamatayan malibang makita 
muna nila ang Anak ng Taong dumarating sa gitna ng 
Kaharian Niya. 


Nakipag-usap si Jesus kay Moises at Flias 


1 At pagkatapos ng anim na araw, isinama ni 

Jesus sina Pedro, at Tyago, pati na si Juan na 
1 P1 kapatid Niya, at dinala sila sa gitna ng mataas na 

bundok para makapagsarili. z2 At Siya'y 

nagbagong anyo sa harapan nila at nagliwanag 
ang mukha Niya tulad ng araw. Ang mga damit Niya rin ay 
naging maputi tulad ng liwanag. 3 At biglang nagpakita sa 
kanila si Moises at si Elias na kasama Niyang nakikipag-usap. 
4 Kaya't pagsabat ni Pedro ay sinabi kay Jesus, "Panginoon, 
maganda para sa ating narito sa lugar na ito. Kung gusto 
Niyo po, pwede kaming gumawa dito ng tatlong kubol isa 
para sa Inyo, at isa kay Moises, isa rin kay Elias." s Habang 
siya'y nagsasalita pa, biglang may bumalot na maliwanag 
na ulap sa kanila, at biglang may tinig na mula sa ulap ang 
nagsabing, "Ito ang minamahal Kong Anak, na Siya Kong 
lubos na kinalulugdan. Siya ang pakikinggan niyo." 6 At 
pagkarinig ng mga alagad ay napahalik sila sa lupa, at sobra 

55 


silang natakot. 7 At paglapit ni Jesus ay hinawakan sila at 
sinabi, "Bumangon na kayo, at huwag kayong matakot." 8 
At pagtingala nila ay wala silang nakita maliban kay Jesus 
na mag-isa na lang. 3 At nang makababa na sila mula sa 
bundok, inutusan sila ni Jesus na nagsabing, "Huwag niyong 
sabihin kaninuman ang pangitain hanggang sa ang Anak ng 
Tao ay magbangon mula sa mga patay." 10 Kaya't tinanong 
Siya ng mga alagad Niya na nagsabing, "Bakit kaya sinasabi 
ng mga dalubhasa sa Biblia na dapat munang dumating si 
Elias?" 11 Pero nang sagutin ni Jesus ay sinabi Niya sa kanila, 
"Totoong darating muna si Elias at ibabalik niya ang lahat 
sa dati. 12 Pero sinasabi Ko sa inyo na dumating na si Elias 
at hindi nila siya kinilala, bukod pa rito, ginawa na nila sa 
kanya lahat ng maibigan nila. Maigsing panahon na /ang, sa 
ganitong paraan rin ang Anak ng Tao'y magdadanas ng 
hirap mula sa kanila. 13 Sa puntong iyon ay naintindihan ng 
mga alagad na patungkol kay Juan na Tagalublob ang 
tinutukoy Niya sa kanila. 


Pinagalitan ni Jesus ang mga Alagad 


14 At pagdating nila malapit sa mga tao, lumapit sa 
Kanya ang isang tao, lumuhod sa Kanya, at sinabi, 15 
"Panginoon, maawa po Kayo sa anak kong lalake dahil 
nagwawala na po siya, at hirap na hirap na sa kanyang sakit! 
Dahil madalas siya nitong hinagagis sa gitna ng apoy, at 
madalas rin sa gitna ng tubig. 16 Kaya't dinala ko po siya sa 
mga alagad niyo, pero hindi nila siya kayang pagalingin. 17 
At pagsagot ni Jesus ay sinabi Niya, "Hay, walang pananalig 
at pasaway na henerasyon! Hanggang kailan Ko ba kayo 
sasamahan? Hanggang kailan Ko ba kayo titiisin? Dalhin 
niyo siya rito sa Akin!" 18 At pinagsabihan ito ni Jesus at 
lumabas mula sa kanya ang demonyo. Kaya't gumaling ang 
binatilyo mula nang oras na iyon. 19 Kaya naman, paglapit 
ng mga alagad kay Jesus ng sila-sila na /ang ay sinabi nila, 
"Ano pong dahilan na di namin kinayang palabasin iyon?" 20 
At sinabi ni Jesus sa kanila, "Dahil sa pag-aalinlangan niyo. 


Dahil sinasabi Ko sa inyo ang totoo, kung mayroon kayong 
56 


pananalig tulad sa isang butil ng mustasa sasabihin niyo sa 
bundok na ito, 'Lumipat ka mula diyan papunta roon, at 
lilipat nga ito mula roon papunta sa kabila. At walang 
magiging imposible sa inyo. 21 Pero ang ganitong uri ay hindi 
lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag- 
aayuno. 22 Pero nang sila'y makabalik na sa loob ng Galilee, 
sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang Anak ng Tao ay malapit nang 
ipagkanulo sa kamay ng mga tao. 23 At papatayin nila Siya, 
pero sa ikatlong araw ay ibabangon Siya." Kaya't sobra 
silang nalungkot. 


Nagbayad si Jesus ng Buwis 


24 At pagpunta nila sa loob ng Capernaum, lumapit 
kay Pedro ang mga nangongolekta ng dalawang drakma at 
sinabi nila, "Hindi ba nagbabayad ang guro niyo ng 
kontribusyon para sa templo?" 25 Sinabi niya, "Oo." At nang 
pumasok siya sa loob ng bahay, hinarang siya ni Jesus na 
nagsabing, "Ano sa tingin mo, Simon, mula kanino 
kumukuha ang mga hari sa daigdig ng mga buwis o 
kontribusyon, mula sa mga anak nila o mula sa ibang tao?" 
26 Sinabi ni Pedro sa Kanya, "Mula po sa ibang tao." Sinabi 
ni Jesus sa kanya, "Samakatuwid, libre na ang mga anak. 27 
Pero para hindi tayo magdulot ng ikatitisod nila, paglakad 
mo papunta sa dagat, mamingwit ka, at kunin mo ang 
unang isdang lalabas, at pagbukas ng bibig nito ay 
matatagpuan mo ang isang salaping pilak. Kapag nakuha 
mo na ito ay ibigay mo sa kanila ang para sa Akin at sa iyo." 


Ang Pinakadakila 


1 Sa loob ng oras na iyon ay lumapit kay Jesus 
ang mga alagad sabay sabi, "Sino po ba ang 
1 siyang pinakadakila sa loob ng Kaharian ng 
Kalangitan?" 2 At pagkatawag ni Jesus sa isang 
maliit na bata, pinatayo Niya ito sa kalagitnaan nila. 3 At 
sinabi Niya, "Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo 
magbago at maging tulad sa maliliit na bata, hinding hindi 


57 


kayo makakapasok sa loob ng Kaharian ng Kalangitan. 4 
Kaya sinumang ibaba ang kanyang sarili tulad sa maliit na 
batang ito ay siyang pinakadakila sa loob ng Kaharian ng 
Kalangitan. s At sinumang tumanggap ng isang tulad sa 
batang /to alang-alang sa pangalan Ko, ay tumatanggap sa 
Akin. 6 Pero sinumang pumatid sa isa man sa maliliit na ito 
na nananalig sa Akin, ay mas mabuti pa para sa kanya na 
matalian ng gilingang bato (yung iniikot ng asno) sa leeg 
niya, tapos ay palubugin siya sa gitna ng kailaliman ng 
dagat! 7 Lagot ang mundo dahil sa mga nambibitag, dahil 
kailangan dumating ang mga mambibitag! Sa kabila nito, 
lagot ang taong iyon na siyang pinanggagalingan ng bitag. 


Tanggalin sa Buhay ang mga Sanhi ng 
Kapahamakan 


8s Kaya't kung ang kamay mo o ang paa mo ang 
nagpapahamak sa /yo, putulin mo sila at ihagis palayo sa 
iyo. Mas mabuti pa sa iyo na makapasok sa loob ng Buhay 
na lumpo o may kapansanan, kaysa may dalawang kamay 
o dalawang paa nga pero ihahagis ka naman sa gitna ng 
apoy na di namamatay. 9s At kung ang mata mo ang 
nagpapahamak sa iyo, dukutin mo ito at itapon palayo sa 
iyo. Mas mabuti pa sa iyong makapasok sa loob ng Buhay 
na mag-isa lang ang mata kaysa may dalawang mata nga 
pero inihagis naman sa gitna ng apoy ng impiyerno. 10 
Siguraduhin niyong huwag niyong kakamuhian isa man sa 
maliliit na ito, dahil sinasabi Ko sa inyo na ang mga anghel 
nila sa kalangitan ay laging nakikita ang mukha ng Ama Ko 
na nasa kalangitan. 


Abutin ang mga Ligaw at Napapahamak 


11 Dahil naparito ang Anak ng Tao para iligtas ang 
napahamak. 12 Ano sa palagay niyo kung mangyari sa isang 
taong may 100 tupa, na mawala niya ang isa sa mga ito? 
Hindi ba iiwanan nya ang 99 sa itaas ng kabundukan, at 
pagka-alis ay hahanapin niya ang nawawala? 13 At kung 


58 


mangyari na makita niya ito, sinasabi Ko sa inyo ang totoo 
na magdiriwang siya dahil dito higit pa kaysa roon sa 99 na 
hindi naman nawala. 14 Gayun din naman, hindi katanggap- 
tanggap sa harapan ng Ama niyo na nasa kalangitan na 
masawi ang isa sa mga maliliit na ito. 


Paano Abutin ang Isang Nagkamali 


15 Pero kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, 
pumunta ka at pagsabihan mo siya sa pagitan niyong 
dalawa lang. Kung pakinggan ka niya, nakuha mo ang 
kapatid mo. 16 Pero kung sakaling di siya makinig, magsama 
ka pa ng isa o dalawa para sa pamamagitan ng bibig ng 
dalawa o tatlong testigo, mapapatunayan ang bawat 
salitang sinabi. 17 Kung sakaling tumanggi pa rin siyang 
makinig sa kanila, sabihin mo na sa Konggregasyon. At 
kung tumanggi pa rin siyang makinig sa Konggregasyon, 
ituring mo na siyang gaya ng isang pagano at gaya ng 
kolektor ng buwis. 18s Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, kung 
gaano man karami ang igapos niyo sa ibabaw ng lupa ay 
igagapos doon sa langit: at kung gaano man karami ang 
kalagan niyo sa ibabaw ng lupa ay kakalagan doon sa langit. 


Kapangyarihan ng Magkasamang Panalangin ng 
mga Mananampalataya 


19 Muli Kong sinasabi sa inyo na kung dalawa sa inyo 
ay nagkasundo sa ibabaw ng lupa tungkol sa anumang 
bagay, anumang hilingin nila, ito'y gagawin para sa kanila 
ng Ama Ko na nasa kalangitan. 20 Dahil saanman may 
dalawa o tatlong nagkatipon para sa Aking pangalan, 
nandoon Ako sa kalagitnaan nila. 21 Sa puntong iyon, 
paglapit sa Kanya ni Pedro ay sinabi nito, "Panginoon, 
gaano po kadalas na sa tuwing magkakasala laban sa akin 
ang kapatid ko ay patatawarin ko pa rin siya? Hanggang 
pitong beses po ba?" 22 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi Ko 
sinasabi sa iyo na hanggang pitong beses, kundi hanggang 
70 beses na pito. 


59 


Kailangang Magpatawad 


23 Dahil dito, inihalintulad ang Kaharian ng Kalangitan 
sa isang taong hari na hiniling na magsagawa ng bilangan 
kasama ng mga alipin niya. 2a At nang magsimula siyang 
magtawag, dinala sa kanya ang isang may utang ng 10,000 
talento. 2s Pero nang wala itong maipambayad, nag-utos 
ang panginoon niya na ipagbili siya, at ang asawa niya, pati 
ang mga anak at lahat ng pag-aari niya, gaano man karami. 
At iyon na ang magiging kabayaran. 26 Kaya naman pagdapa 
sa lupa ng alipin ay sinamba Siya habang sinasabi, 
'Panginoon, habaan niyo pa po ang pasensya niyo sa akin 
at ibabalik ko po ang lahat sa inyo! '27 Pero nang maantig 
ang damdamin ng panginoon ng aliping iyon, pinalaya niya 
ito at pinatawad ang pagkakautang niya. 2s Pero paglabas 
ng aliping iyon, nakita niya ang isang kapwa alipin niya na 
may utang sa kanya ng 100 denaryo, at nang mahawakan 
ay sinakal niya ito sabay sabi, 'Bayaran mo na ko sa bagay 
na inutang mo! 29 Kaya naman, pagdapa sa paanan niya ng 
kapwa niya alipin ay nagmakaawa ito sa kanya habang 
sinasabi, 'Habaan mo pa ang pasensya mo sa akin at 
ibabalik ko sa iyo ang lahat! '30 Pero hindi na ito pumayag 
kundi pag-alis ay ipinatapon siya sa loob ng bilangguan 
hanggang makapagbayad siya sa anumang pagkaka-utang. 
31 At nang makita ng mga kapwa niya alipin ang mga 
nangyari, sobra silang nalungkot, kaya't pagpunta sa 
panginoon nila ay ikinuwento nilang lahat ang mga nangyari. 
32 Kaya naman, pagkatawag sa kanya ng panginoon niya ay 
sinabi nito sa kanya, 'Salbahing alipin! Pinatawad kita sa 
lahat ng utang na iyon dahil nagmakaawa ka sa akin. 33 
Hindi ba't nararapat lang din na maawa ka sa kapwa-alipin 
mo kung paanong naawa rin ako sa /yo? '34 Kaya't nang 
magalit ang panginoon niya ay pinadakip siya nito sa mga 
opisyal ng bilangguan hanggang sa mabayaran niya ng buo 
ang pagkaka-utang dito. 3s Ganyan rin ang gagawin sa inyo 
ng Ama Kong nasa langit kung hindi niyo patawarin kada 


60 


isang kapatid niyo mula sa puso niyo sa mga kasalanan 
nila." 


Tungkol sa Pag-Aasawa 


1 At dumating ang panahon nang matapos ni 

1 (NN Jesus sabihin ang mga salitang ito, umalis Siya 
u mula sa Galilee at pumunta sa loob ng lupain 

ng Judea sa kabilang ibayo ng Jordan. 2 At 

sinundan Siya ng napakaraming tao at pinagaling Niya sila 
roon. 3 At ang mga Pariseo'y lumapit sa Kanya na sinusubok 
Siya at nagsasabi sa Kanya kung tama ba sa isang tao na 
hiwalayan ang asawa nito batay sa kada akusasyon. 4 Pero 
nang sumagot ay sinabi Niya sa kanila, "Hindi niyo ba 
nabasa na mula sa simula ang gumawa sa kani/a ay ginawa 
silang lalake at babae," 5 At sinabi Niya, "Dahil dito iiwan ng 
lalake ang ama at ang ina niya at makikisama sa misis niya 
at ang dalawa ay magiging isa nang katawan. 6 Kaya't hindi 
na sila dalawa kundi isa nang katawan. Kaya naman, ang 
pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." 7 
Sinabi nila sa Kanya, "Bakit naman inutos ni Moises na 
magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay, at hiwalayan 
siya?" 8s Sinabi Niya sa kanila, "Dahil ayon sa katigasan ng 
puso niyo kaya pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ang 
mga asawa niyo. Pero hindi ginawang ganito mula pa sa 
umpisa. 9 Pero sinasabi Ko sa inyo na sinumang hihiwalayan 
ang misis niya (maliban kung ang dahilan ay kasalanang 
sexual) at magpapakasal sa iba ay nakikiapid. Ang 
magpakasal sa hiniwalayang babae ay nakikiapid rin." 10 
Sabi sa Kanya ng mga alagad Niya, "Kung ganito po ang 
kinakaharap ng taong may asawa, mabuti pa pong hindi na 
mag-asawa!" 11 Pero ang sabi Niya sa kanila, "Hindi 
tatanggapin ng lahat ang salitang ito, maliban sa kanilang 
pinagkalooban nito. 12 Dahil may mga lalaking kapon na 
mula pa sa tiyan ng ina nila na isinilang na ganito, at may 
mga lalaking kinapon ng mga tao, pero mayroon namang 
lalaking kinapon ang kanilang mga sarili alang-alang sa 


61 


Kaharian ng Kalangitan. Tanggapin ng may kakayahang 
tumanggap." 


Huwag Hadlangang Lumapit kay Jesus ang mga 
Bata 


13 Sa puntong iyon ay dinala nila sa Kanya ang mga 
maliliit na bata para sana'y mapatungan sila ng mga kamay 
Niya at maipanalangin, pero sinaway sila ng mga alagad. 14 
Pero sinabi ni Jesus, "Pabayaan niyo ang mga maliliit na 
bata at huwag niyo silang pagbawalang lumapit sa Akin, 
dahil nabibilang sa mga tulad nila ang Kaharian ng 
Kalangitan." 15 At pagkapatong ng mga kamay sa kanila ay 
umalis na Siya roon. 


Pagsunod kay Jesus - Susi sa Walang Hanggang 
Buhay 


16 At biglang may isang lumapit sa Kanya na nagsabi, 
"Mabuting Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin 
pa para makamtan ko ang walang hanggang Buhay?" 17 
Pero ang sabi Niya sa kanya, "Bakit mabuti ang tawag mo 
sa Akin? Walang mabuti maliban sa nag-iisang Diyos. Pero 
kung gusto mong makapasok sa loob ng Buhay, 
pakaingatan mong gawin ang mga Kautusan. 18 Sinabi nito 
sa Kanya, "Alin po?" Sinabi naman ni Jesus na, "'Huwag 
kang papatay ng tao, huwag kang makikiapid, huwag kang 
magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. 19 Parangalan 
mo ang tatay at ang nanay mo, at mamahalin mo ang 
kapwa mo ng tulad sa sarili. " 20o Sinabi sa Kanya ng batang 
lalake, "Lahat ng ito ay nagawa ko na po mula pa ng maliit 
ako, ano pa po ang kulang ko?" 21 Sinabi sa kanya ni Jesus, 
"Kung gusto mong ika'y maging kumpleto, umalis ka, ibenta 
mo ang mga ari-arian mo, tsaka magbigay ka sa mga 
mahihirap, at magkakaroon ka ng imbak na kayamanan sa 
langit. Tapos ay pumarito ka't sumama ka sa Akin." 22 Pero 
nang marinig nitong batang lalake ang Salita, umalis siyang 
masama ang loob (dahil siya'y magmamay-ari ng 


62 


napakaraming ari-arian. 23 Kaya't sinabi ni Jesus sa mga 
alagad Niya, "Sinasabi Ko sa inyo ang totoo na 
mahihirapang pumasok ang isang taong ubod ng yaman sa 
loob ng Kaharian ng Kalangitan. 2a At bukod pa rito ay 
sinasabi Ko sa inyo na mas madali pa sa isang kamelyong 
makalusot sa butas ng karayom kaysa sa isang taong ubod 
ng yaman na makapasok sa loob ng Kaharian ng Diyos." 25 
At sobrang nagulat ang mga alagad Niya nang marinig /yon 
sabay sabi, "Sino ngayon ang may kakayahang maligtas?" 
26 At pagharap ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Sa tao, ito ay 
imposible, pero sa pamamagitan ng Diyos lahat ay posible." 


Gantimpala ng Pagsunod kay Jesus 


27 Sa puntong iyon ay sumagot si Pedro at sinabi sa 
Kanya, "Tignan Niyo po, iniwan po namin ang lahat at 
sumama sa Inyo. Ano po ngayon ang mangyayari sa amin?" 
28 At sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi Ko sa inyo ang totoo 
na kapag naluklok na ang Anak ng Tao sa trono ng Kanyang 
kadakilaan sa panahon ng Panunumbalik ng Lahat, kayong 
mga nakasama Ko ay maluluklok rin sa 12 trono para 
hatulan niyo ang 12 tribo ng Israel. 29 At kada isang mag- 
iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalake, o mga kapatid 
na babae, o ama, o ina, o asawa, o mga anak, o mga lupain 
alang-alang sa pangalan Ko, ay 100 beses na tatanggap nito, 
at magmamana ng walang hanggang Buhay. 3o Pero 
maraming una na mahuhuli, at huling mauuna." 


Talinghaga ng mga Upahang Manggagawa 


1 "Dahil ang Kaharian ng Kalangitan ay tulad 

sa taong namumuno sa isang sambahayan 

“) (N na lumabas ng maagang-maaga para umupa 
- ng mga manggagawa para sa ubasan niya. 2 
At nang sumang-ayon siya kasama ng mga 
manggagawa sa isang denario sa buong araw, pinapunta 
niya sila doon sa ubasan niya. 3 At paglabas niya ng bandang 
alas nuwebe ng umaga, nakita niya ang ilang nakatayo /ang 


63 


na walang ginagawa sa gitna ng plasa. 4 Sinabi niya rin sa 
kanila, 'Pumunta rin kayo doon sa ubasan, at ibibigay ko sa 
inyo ang anumang nararapat. 'At nagpunta nga sila. 5 Ganito 
rin ang ginawa niya nang muli siyang lumabas ng bandang 
tanghaling tapat at alas tres ng hapon. 6 Pero bandang alas 
singko ng hapon, paglabas niya ay nakita niya ang ilang 
nakatayo't walang ginagawa, kaya't sinabi niya sa kanila, 
'Bakit nakatayo /ang kayo rito ng buong araw na walang 
ginagawa? '7 Sinabi nila sa kanya, 'Wala po kasi sa aming 
magbigay ng trabaho. ' Sinabi niya sa kanila, 'Pumunta rin 
kayo doon sa ubasan at tatanggapin niyo ang anumang 
nararapat. 's Pero pagsapit ng gabi, sinabi ng may-ari ng 
ubasan sa katiwala niya, 'Tawagin mo ang mga 
manggagawa at ibigay mo na ang kabayaran sa trabaho nila. 
Simulan mo mula sa pinaka-huli hanggang sa pinaka-una. 9 
Kaya't paglapit ng mga pang alas singko ng hapon, 
tumanggap ang bawat isa sa kanila ng isang denaryo. 10 At 
paglapit ng mga nauna, akala nila na mas marami silang 
tatanggapin, pero sila rin ay tumanggap ng tig-iisang 
denaryo. 11 At nang tumanggap ay nagreklamo sila laban sa 
pinuno ng sambahayan 12 sabay sabing, 'Itong mga nahuli 
ay nagtrabaho /ang ng isang oras at ginawa niyo silang 
kapantay lang naming nagdanas ng hirap sa araw at sa 
initan?'13 At pagsagot ay sinabi niya sa isa sa kanila, 
'Kaibigan, wala akong ginagawang masama sa /yo. Hindi 
ba't sumangayon ka sa akin sa isang denaryo? 14 Kunin mo 
na ang sa iyo at umalis ka na. Pero gusto kong ibigay sa 
nahuling ito ang katulad rin ng sa iyo. 15 O hindi ba tama 
lang sa akin na gawin ang gusto ko sa anumang pag-aari 
ko? Di kaya ang mata mo ay masama dahil mabait ako? '16 
Kaya't ang mga huli ay mauuna, at ang mga una ay 
mahuhuli. Dahil marami ang mga tinawag, pero kakaunti 
lang ang mga napili." 


64 


Sinabi ni Jesus sa mga Alagad ang Mangyayari 
sa Kanya 


17 At pag-akyat ni Jesus sa Jerusalem ay tinipon Niya 
ang 12 alagad palayo sa iba sa gitna ng daan, at sinabi sa 
kanila, 18 "Pansinin niyo, paakyat na tayo sa Jerusalem at 
ang Anak ng Tao ay ibibigay sa kamay ng mga pangulo ng 
kaparian at mga dalubhasa sa Biblia, at hahatulan nila 
Siyang maparusahan ng kamatayan. 13 At ibibigay Siya sa 
kamay ng mga dayuhan para paglaruan at latiguhin, tsaka 
ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay babangon Siya." 20 Sa 
puntong iyon ay lumapit sa Kanya ang nanay ng mga anak 
ni Zebedeo kasama ang mga lalaking anak nito na 
sumasamba at humihingi ng isang bagay mula sa Kanya. 21 
At ang sabi Niya rito, "Ano ang gusto mo?" Sinabi nito sa 
Kanya, "Marapatin Niyo po sanang makaupo ang dalawang 
anak ko pong ito, isa sa kanan Niyo at isa naman sa kaliwa 
sa loob ng kaharian Niyo." 22 Pero nang sagutin ni Jesus ay 
sinabi Niya, "Hindi niyo alam ang hinihingi niyo. Kaya niyo 
bang inuman ang basong malapit Ko nang inuman at 
mailublob sa paglulublob kung saan Ako inilulublob?" Sinabi 
nila sa Kanya, "Kaya po namin." 


Paglilingkod ang Daan sa Kadakilaan 


23 At sinabi Niya sa kanila, "Totoong iinuman niyo ang 
baso Ko, at mailulublob sa paglulublob kung saan Ako 
inilulublob, pero ang pag-upo niyo sa kanan Ko at sa kaliwa 
Ko ay hindi sa Akin nakasalalay, bagkus ang mga ito'y para 
sa mga napaglaanan na ng Ama Ko." 24 At nang marinig /to 
ng 10, sobra silang nainis doon sa dalawang magkapatid. 25 
Pero nang palapitin sila ni Jesus ay sinabi Niya, "Alam niyo 
naman na ang mga pinuno ng mga bansa ay sapilitang 
pinasusunod ang mga nasasakupan nila, at ang mga dakila 
ang siyang naghahari sa kanila. 26 Pero hindi magiging 
ganito sa inyo, kundi sinuman sa inyo ang gustong maging 
dakila, dapat siyang maging lingkod niyo. 27 At sinumang sa 
inyo ang gustong maging pinuno, dapat siyang maging 


65 


alipin niyo. z3 Kung paano ang Anak ng Tao ay hindi 
dumating para paglingkuran kundi para maglingkod at 
ibigay ang sarili Niya bilang pantubos sa nakararami." 


Huwag Manghinawang Tumawag kay Jesus 


29 At pagkalabas nila mula sa Jerico, sumunod sa 
Kanya ang sangkatutak na tao. 30 At biglang may dalawang 
bulag na nakaupo sa tabi ng kalsada na nang marinig na si 
Jesus ay naglalakad roon ay pasigaw na sinabi, "Maawa 
Kayo sa amin, Panginoon, Anak ni David!" 31 At 
pinagsabihan sila ng mga tao na manahimik. Pero lalo lang 
silang sumigaw habang sinasabi, "Maawa kayo sa amin, 
Panginoon, Anak ni David!" 32 Kaya't napahinto si Jesus, 
tinawag sila at sinabi, "Ano ba ang gusto niyong gawin Ko 
para sa inyo?" 33 Sinabi nila sa Kanya, "Panginoon, na 
mabuksan ang aming mga mata!" 34 At nang maantig ang 
damdamin ni Jesus, hinipo Niya ang mga mata nila, at 
biglang nakakitang muli ang kanilang mga mata, at sila'y 
sumama sa Kanya. 


Naghanda si Jesus sa Pagpunta Niya sa 
Jerusalem 


1 At nang malapit na sila sa Jerusalem at 
nakarating na sa Betfage malapit sa bundok ng 
c3) 1 Olibo, nagpadala si Jesus sa puntong iyon ng 
dalawang alagad. 2 Sabi sa kanila, "Pagpunta 
niyo sa loob ng barangay na nasa harapan niyo, 
matatagpuan niyo rin agad ang isang asnong nakatali at 
isang bisirong asno na kasama nito. Pag nakalag niyo na ay 
dalhin niyo ang mga ito sa Akin. 3 At kung may magsabi sa 
inyo ng anuman, sabihin niyo na may paggagamitan ang 
Panginoon sa kanila. Agad niya ring isasauli ang mga ito." 4 
Kaya't nangyari ang lahat ng ito para matupad ang 
naipahayag sa pamamagitan ng propeta na nagsasabing, 5 
"Sabihin niyo sa babaing anak ni Sion, 'Pagmasdan mo, ang 
Hari mo ay maamong lumalapit sa iyo at nakasakay sa 
66 


ibabaw ng isang asno at isang bisirong anak ng asno." 6 
Kaya't umalis ang mga alagad, at ginawa ang ayon sa inutos 
sa kanila ni Jesus. 


Ang Pagdating ng Hari 


7 Dinala nila ang asno at ang bisirong asno, tsaka 
inilagay sa ibabaw ng mga ito ang mga balabal nila, at 
naupo Siya sa ibabaw ng mga ito. s At ang karamihan ng 
mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal sa ibabaw ng 
kalsada, ang iba naman ay pinagpuputol ang mga sanga 
mula sa mga puno at nilagay ang mga ito sa ibabaw ng 
kalsada. 93 At ang mga tao na nasa unahan pati ang mga 
sumusunod ay pasigaw na sinasabi, "Mabuhay ang Anak ni 
David! Purihin ang paparating sa pangalan ng Panginoon! 
Mabuhay sa Kataas-taasan!" 10 At pagpasok Niya sa loob ng 
Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod. Sabi nila, "Sino 
ba ito?" 11 At sinabi ng mga tao, "Ito ay si Jesus ang propeta 
na mula sa Nazaret sa Galilee." 12 At pumasok si Jesus sa 
loob ng templo ng Diyos at pinaalis lahat ng mga nagtitinda 
at bumibili sa loob ng templo, at tinaob Niya ang mga 
lamesa ng mga nagpapalit ng pera, pati ang mga upuan ng 
mga nagtitinda ng mga kalapati. 13 At sinabi Niya sa kanila, 
"Ito ang nakasulat, 'Ang bahay Ko ay tatawaging bahay- 
panalanginan,' pero ginawa niyo itong lungga ng mga 
mandarambong!" 14 At lumapit sa kanya ang mga bulag at 
mga pilay sa loob ng templo at pinagaling Niya sila. 


Ipinagtanggol ni Jesus ang mga Nagdiriwang sa 
Diyos 


15 Pero nang makita ng mga pangulo ng kaparian at 
ng mga dalubhasa sa Biblia ang mga himala na Kanyang 
ginawa at ang mga batang nagsisigawan sa loob ng templo, 
at nagsasabing, "Mabuhay ang Anak ni David," nainis sila 16 
at sinabi sa Kanya, "Naririnig Mo ba ang sinasabi ng mga 
ito?" At ang sabi ni Jesus sa kanila, "Oo naman. Hindi niyo 
ba kailanman nabasa na mula sa bibig ng mga bata at mga 


67 


pasusuhin ay ginawa Mong sakdal ang papuri?" 17 At nang 
iwanan sila ay nagpunta Siya sa labas ng lungsod papunta 
ng Betanya, at nagpalipas roon ng gabi. 18 At kinaumagahan, 
pagbalik Niya sa loob ng lungsod, nagutom Siya. 1s At 
pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, lumakad 
Siya papunta rito pero wala ritong natagpuan kundi mga 
dahon lamang. At sinabi Niya rito, "Hindi ka na kailanman 
magkaka bunga." At biglang natuyo ang puno ng igos. 20 At 
nagtaka ang mga alagad nang masaksihan /to. Sabi nila, 
"Paanong biglang natuyo ang puno ng igos?" 


Kapangyarihan ng Pananalig 


21 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Sinasabi Ko 
sa inyo ang totoo, kung mayroon kayong pananalig at hindi 
nag-aalinlangan, hindi lang itong sa puno ng igos ang 
magagawa niyo. Sa halip, kahit pa sabihin niyo sa bundok 
na ito, 'Matanggal ka at mapunta sa gitna ng dagat, 
mangyayari iyon. 22 At lahat ng bagay ay tatanggapin niyo, 
kapag nananalig kayo at hiniling niyo sa pamamagitan ng 
panalangin." 


[/ 


Sinagot ni Jesus ang mga Tumutuligsa sa Kanya 


23 At pagdating Niya sa loob ng Templo, habang 
nagtuturo Siya, lumapit sa Kaniya ang mga pangulo ng 
kaparian at ang mga matatandang pinuno ng bayan na 
nagsabing, "Sa kaninong kapangyarihan Mo ginagawa ang 
mga ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang 
ito?" 24 At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Tatanungin 
Ko rin kayo tungko/ sa isang paksa na kung sasabihin niyo 
sa Akin, sasabihin Ko rin sa inyo sa kaninong kapangyarihan 
Ko ginagawa ang mga ito. 25 Ang paglulublob ni Juan, mula 
ito saan? Mula sa langit o mula sa mga tao?" Pero 
nagdiskusyon ang mga ito sa kani-kanilang mga sarili na 
nagsasabi, "Kung sasabihin nating mula sa langit, sasabihin 
naman Niya sa atin, 'Kung gayon, anung dahilan bakit hindi 
niyo siya pinaniwalaan? '26 Pero kung sasabihin naman natin 


68 


na mula sa mga tao, takot /ang natin sa taong bayan, dahil 
lahat ay tinuturing si Juan bilang propeta!" 27 At nang 
sagutin si Jesus ay sinabi nila, "Hindi namin alam." Sinabi 
rin Niya sa kanila, "Hindi Ko rin sasabihin sa inyo kung 
kaninong kapangyarihan ginagawa Ko ang mga bagay na 
ito. 

Sumunod Gamit ang Puso, Hindi Nguso 


28s Pero ano sa palagay niyo sa isang taong may 
dalawang anak na paglapit sa una ay sinabi, 'Anak, umalis 
ka ngayong araw at magtrabaho ka roon sa ubasan ko. '29 
Pero nang sumagot /to ay sinabi, 'Ayoko. 'Pero pagkatapos 
magsisi, nagpunta ito. 30 At paglapit sa pangalawa ay gayun 
din ang sinabi niya. At nang sumagot ito ay sinabi, Punta 
po ko, Panginoon! 'Pero hindi ito nagpunta. 31 Alin sa dalawa 
ang tumupad sa kagustuhan ng Ama?" Sinabi nila sa Kanya, 
"Ang nauna po." Sabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi Ko sa 
inyo ang totoo na ang mga kolektor ng buwis at ang mga 
babaing bayaran ay mauuna pa sa inyong makapasok sa 
loob ng Kaharian ng Diyos. 32 Dahil dumating sa inyo si Juan 
sa pamamagitan ng landas ng katuwiran, at hindi niyo siya 
pinaniwalaan, pero ang mga kolektor ng buwis at ang mga 
babaing bayaran ay naniwala sa kanya. Pero pagkatapos 
niyong masaksihan /to ay di pa rin kayo nagbago ng isip 
para paniwalaan siya. 


Talinghaga ng Taong May Ari ng Ubasan 


33 Makinig kayo sa isa pang talinghaga. May isang tao 
na siyang pinuno ng sambahayan na nagtanim ng ubasan. 
Pagtapos ay naglagay siya rito ng bakod, tsaka naghukay 
ng pigaan ng ubas sa gitna nito. Nagtayo rin siya ng tore at 
pinagkatiwala ito sa mga manggagawa ng ubasan, sabay 
alis ng bansa. 34 At nang papalapit na ang tamang panahon 
para anihin ang mga bunga, nagpadala siya ng mnga alipin 
niya papunta sa mga nangangasiwa ng ubasan para kunin 
ang mga ani niya. 3s At nang patuluyin ng mga katiwala sa 
ubasan ang mga alipin niya, inupakan nila ang isa, ang isa 


69 


naman ay pinatay nila, at ang isa ay pinagbabato. 36 Muli 
siyang nagpadala ng iba pang mga alipin, mas marami pa 
sa nauna, at parehas rin ang ginawa ng mga ito sa kanila. 
37 At sa bandang huli ay pinadala niya sa kanila ang anak 
niya na nagsabing, 'Mahihiya sila sa anak ko. '38 Pero ng 
makita ng mga katiwala ng ubasan ang anak, sinabi nila sa 
kanilang mga sarili, 'Ito ang siyang tagapagmana. Halikayo! 
Patayin natin siya nang sa gayun ay mapasa atin ang mana 
niya. '39 At pagkadakip sa kanya ay kanilang itinaboy sa 
labas ng ubasan tsaka nila pinatay. so Kaya naman, pag 
dumating na ang may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin 
niya sa mga katiwalang iyon?" 41 Sabi nila sa Kanya, "Walang 
pakundangan niyang papatayin ang mga salbahing iyon, at 
ipagkakaloob niya ang ubasan sa ibang katiwala na 
magbabalik sa kanya ng mga bunga pagdating ng 
kapanahunan ng mga ito." 


Binaliwala ng mga Pinuno ng Simbahan si Jesus 


a2 Sabi sa kanila ni Jesus, "Hindi niyo ba kailanman 
nabasa ang nakapaloob sa Biblia, 'Ang batong di tinanggap 
ng mga nagtatayo ng gusali, ito ang Siyang naging 
pangunahing panulukan. Ito ay nagmula sa Panginoon, at 
ito'y kahanga-hanga sa ating paningin! '43 Dahil dito sinasabi 
Ko sa inyo na kukunin mula sa inyo ang Kaharian ng Diyos, 
at ipagkakaloob sa mga dayuhan na magbibigay ng mga 
bunga nito. 44 At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay 
magkakadurog-durog, at mapupulbos ang sinumang 
mabagsakan nito sa ibabaw." 45 At nang marining ng mga 
pangulo ng kaparian at ng mga Pariseo ang mga talinghaga 
Niya, naunawaan nila na nagsasalita Siya patungkol sa 
kanila. 45 Pero nang tangkain nilang dakipin Siya, natakot 
sila sa taong bayan dahil tinuturing nila Siya bilang isang 
propeta. 

Talinghaga ng Kasalan 


1 At pagsagot ni Jesus muli Siyang nagsalita sa 
cs?) JJ kanila sa pamamagitan ng talinghaga na 


70 


nagsabing, 2 "Ang Kaharian ng Kalangitan ay tulad sa isang 
taong may kaharian na naghanda ng isang kasalan para sa 
anak niyang lalake. 3 At nagpadala siya ng mga alipin niya 
para tawagin ang mga naimbitahan doon sa kasalan, pero 
hindi nila gustong pumunta. 4 Muli pa siyang nagpadala ng 
iba pang mga alipin at nagbilin, 'Sabihin niyo sa mga 
imbitado, Tignan niyo, hinanda ko na ang kakainin natin: 
kinatay na ang mga baka at ang mga pinatabang hayop ko 
at lahat ng bagay ay handa na. Tara na, punta na kayo dito 
sa kasalan! 's Pero matapos nilang baliwalain iyon ay nag- 
alisan na sila, ang isa'y nagpunta sa kanyang bukid, ang isa 
nama'y doon sa tindahan niya. 6 Ang naiwan nama'y 
sinunggaban ang mga alipin niya, binastos sila, at saka 
pinatay. 7 At nang marinig /yon ng hari, nagalit siya. Matapos 
ipadala ang mga sundalo niya, nilupig niya ang mga 
mamamatay taong iyon, at sinilaban ang lungsod nila. 8 
Tapos sinabi niya sa mga alipin niya, 'Totoong ang kasalan 
ay handa na, pero ang mga naimbitahan ay hindi karapat- 
dapat. 3 Kaya't pumunta kayo sa gitna ng hangganan ng 
mga malalaking kalsada at imbitahan niyong pumunta sa 
kasalan gaano man karaming makita niyo.' 10o At nang 
pumunta ang mga alipin na ito sa gitna ng mga malalaking 
kalsada, dinala nila ang lahat ng nakita nila gaano man 
karami, ang masasama pati na rin ang mabubuti, kaya't 
napuno ng mga bisita ang kasalan. 11 At nang dumating ang 
hari para tignan ang mga panauhin, nakita niya roon ang 
isang taong hindi nagsuot ng damit pangkasal. 12 Kaya't 
sinabi niya rito, 'Kaibigan, paano ka nakapasok dito nang 
hindi man lang nakadamit pangkasal?' At hindi na ito 
makasagot. 13 Pagkatapos ay sinabi ng hari sa mga lingkod, 
'Pag natalian na ang mga paa at mga kamay niya, kunin 
niyo siya, at itapon niyo sa gitna ng kadiliman sa labas. 
Magkakaroon doon ng iyakan at ng pagngangalit ng ngipin. 
14 Dahil marami ang mga tinawag, pero kakaunti ang mga 
pinili." 


71 


Sinubukan ng mga Pinuno ng Simbahang 
Pabagsakin si Jesus 


15 Matapos umalis ng mga Pariseo, nagsagawa sila 
ng pagpupulong kung paano nila Siya mahuhuli sa gitna ng 
pagsasalita. 16 At nagpadala sila sa Kanya ng mga alagad 
nila kasama ang mga opisyal ni Herodes. Sabi ni/a, "Guro, 
alam po namin na totoo po Kayo at nagtuturo sa paraan ng 
Diyos sa pamamagitan ng katotohanan, at wala Kayong 
pakialam kanino man, dahil di Kayo tumitingin sa panlabas 
na katangian ng mga tao. 17 Kaya naman, sabihin Niyo po 
sa amin, kung ano sa palagay Niyo, dapat bang magbigay 
ng buwis sa Emperador o hindi? 18 Pero nang malaman ni 
Jesus ang kasamaan nila, sinabi Niya, "Mga ipokrito, bakit 
niyo Ako sinusubukan? 19 Ipakita niyo sa Akin ang pambayad 
ng buwis." At inabot nila sa Kanya ang isang denaryo. 20 At 
sinabi Niya sa kanila, "Kaninong larawan at titulo ang 
nakalagay dito?" 21 Sinabi nila sa Kanya, "sa Emperador." 
Pagtapos ay sinabi Niya sa kanila, "Ibalik niyo sa Emperador, 
kung ganoon, ang mga bagay na para sa Emperador, at ang 
sa Diyos iyong mga bagay na sa Diyos." 22 At namangha sila 
nang marinig, pagtapos ay iniwan nila Siya't umalis. 


Aral Tungkol sa Buhay na Darating 


23 Nang araw na iyon, pinuntahan Siya ng mga 
Saduseo na nagsasabi na hindi magbabangon ang mga 
patay. Tinanong rin nila Siya 2a na nagsabing, "Guro, sinabi 
ni Moises na kung may isang mamatay na walang anak, 
pakakasalan ng kapatid niya ang asawa niya at siyang 
magtataguyod ng binhi para sa kapatid niya. 25s Mayroon ring 
kasama namin na pito pang lalaking kapatid, pero namatay 
ang unang kinasal na walang binhi, kaya't iniwan niya ang 
kanyang asawa sa kapatid niya. 26 Ganito rin ang nangyari 
sa pangalawa, pati na sa pangatlo hanggang sa ikapito. 27 
At pagkatapos ng lahat ng ito, namatay rin ang asawang 
babae. 2a Samakatuwid, sa panahon ng pagbabangon ng 
mga patay, sino kaya mula roon sa pito ang 


T2 


mapapangasawa niya, dahil siya'y napasa kanilang lahat?" 
29 At nang sumagot si Jesus ay sinabi Niya sa kanila, 
"Nagkakamali kayo, dahi/ hindi niyo nauunawaan ang Biblia 
ni ang kapangyarihan ng Diyos. 30 Dahil sa panahon ng 
pagbangon ng mga patay, hindi na sila ikakasal ni ibibigay 
para makasal, pero magiging tulad na sila sa mga anghel 
ng Diyos sa langit. 31 At tungkol naman sa pagbangon ng 
mga patay, hindi niyo ba nabasa ang pinahayag sa inyo sa 
ilalim ng Diyos na sinasabi, 32 'Ako ang Diyos ni Abraham, at 
ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob? ' Ang Diyos ay 
hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga nabubuhay." 33 At 
nang marinig /to ng mga tao, namangha sila tungkol sa 
doktrina Niya. 3a Pero nang marinig ng mga Pariseo na 
napatahimik Niya ang mga Saduseo, nagpulong sila tungkol 
sa bagay na ito. 


Ang Dakilang Utos 


35 Pagkatapos, nagtanong ang isa sa kanila, isang 
abugado, para subukin Siya. At sinabi nito, 36 "Guro, aling 
utos na nasa Batas ang dakila?" 37 At sinabi ni Jesus sa 
kanya, "Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng 
buong puso mo, at ng buong buhay mo, at ng buong 
kaisipan mo. 38 Ito ang siyang una at dakilang utos. 39 At ang 
pangalawa ay tulad nito, 'Mamahalin mo ang kapwa mo 
gaya ng sarili mo. '4o Sa dalawang utos na ito nakatali ang 
kabuuang Batas, at ang mga Propeta. 41 Pero habang 
nagkakatipon ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus 42 na 
nagsabing, "Ano ang masasabi niyo tungkol sa Kristo? 
Kanino ba Siyang anak?" Sabi nila sa Kanya, "Kay David." 43 
Sinabi Niya sa kanila, "Kung gayon, paanong nangyari na 
tinatawag Siya ni David na 'Panginoon' sa pamamagitan ng 
Espiritu na nagsabing, 44 'Sinabi ng Panginoon sa Panginoon 
ko, Umupo Ka sa kanan Ko hanggang sa gawin Kong apakan 
ng mga paa Mo ang mga kalaban Mo.'45 Kaya't kung 
tinatawag Siyang 'Panginoon' ni David, paano Siya nito 
magiging anak?" 46 Pero walang nakasagot, ni isang salita, 


73 


sa Kanya, at wala nang kahit isang nagtangkang magtanong 
sa Kanya mula nang araw na iyon. 


Tinuligsa ni Jesus ang mga Masasamang 
Pinuno 


1 Kaya't nagsalita si Jesus sa taumbayan at sa 
UB s) mga alagad Niya 2 na nagsabing, "Ang mga 
mw” dalubhasa sa Biblia at ang mga Pariseo ang 
siyang nakaupo sa puwesto ni Moises. 3 Kaya 
lahat ng bagay na sabihin nila sa inyong gawin, 
gaano man karami, ay tuparin niyo at sundin. Pero huwag 
kayong mamuhay batay sa mga gawain nila, dahil nag- 
uutos sila pero hindi nila /yon ginagawa. 4 Dahil nagtatali sila 
ng mga mabibigat na dalahin na napakahirap bitbitin tapos 
ay inilalagay nila sa ibabaw ng balikat ng mga tao, pero 
kahit na daliri man lang nila ay wala silang intensyong 
galawin ang mga ito. 5 At lahat ng mga aksyon nila ay 
ginagawa nila para makita ito ng mga tao. Ginagawa rin 
nilang malapad ang kanilang mga anting-anting at 
pinalalapad nila ang mga laylayan ng mga damit nila, 6 At 
bukod pa dyan, gustong-gusto nila ang mga mahahalagang 
puwesto sa gitna ng mga handaan at ang mga pangunahing 
mga upuan sa loob ng mga simbahan, 7 at saka ang mga 
pagpapakilala sa kanila sa gitna ng mga malalaking 
pagtitipon, at pagka tinatawag si/a ng mga taong, 'Dakilang 
guro, dakilang guro! ' 


Magkakapatid ang Maging Turingan Niyo 


8 Pero huwag kayong papatawag na 'Dakilang Guro' 
dahil iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo, at lahat kayo 
ay magkakapatid. 9s At huwag niyo tatawaging Ama ang 
sinuman sa inyo sa ibabaw ng lupa, dahil ang Ama niyo ay 
nag-iisa - Siya na nasa kalangitan. 10 Ni huwag kayong 
patawag na mga tagapagturo dahil nag-iisa ang inyong 
guro, ang Kristo. 11 Pero ang mas dakila sa inyo ang siyang 
magiging lingkod niyo. 12 Bukod pa rito, sinuman ang 


74 


magtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at sinuman ang 
magbababa sa kanyang sarili ay itataas. 13 Lagot kayong 
mga dalubhasa sa Biblia at mga Pariseo, mga ipokrito! 
Anupat kinakandaduhan niyo ang Kaharian ng Kalangitan sa 
paningin ng mga tao. Dahil kayo mismo ay hindi makapasok, 
hindi niyo rin hinahayaang makapasok ang mga pumapasok 
dito. 14 Pero lagot kayong mga dalubhasa sa Biblia at mga 
Pariseo, mga ipokrito! Dahil nilalamon niyo ang bahay ng 
mga biyuda, at sa inyong pagpapanggap ay nananalangin 
ng pagkahaba-haba. Dahil rito ay tatanggap kayo ng sobra- 
sobrang kaparusahan. 15 Lagot kayong mga dalubhasa sa 
Biblia at mga Pariseo, mga ipokrito! Dahil nagpupunta kayo 
sa dagat at sa mga disyerto para makagawa ng isang 
bagong tagasunod. At pag nangyari na ito, ginagawa niyo 
siyang dalawang patong na mas kampon ng impiyerno 
kaysa sa inyo. 16 Lagot kayong mga bulag na taga-akay na 
nagsasabing, 'Sinumang nangako sa loob ng templo, iyon 
ay wala lang, pero ang sinumang nangako sa harap ng ginto 
ng templo ay may pananagutan. '17 Mga hangal at mga 
bulag! Dahil ano ba ang mas dakila, ang ginto o ang templo 
na nagpapabanal sa ginto? 18 At ito pa, 'Ang sinumang 
nangako sa harap ng altar, iyon ay wala lang, pero ang 
sinumang nangako sa harap ng handog na nakapatong roon 
ay may pananagutan. '19 Mga hangal at mga bulag! Dahil 
ano ba ang mas dakila, ang handog o ang altar na 
nagpapabanal sa handog? 20 Kaya't ang mangako sa harap 
ng altar ay nangangako sa harap nito at sa lahat ng mga 
nakapatong rito. 21 At ang nangako sa harap ng templo ay 
nangangako sa harap nito at sa harap ng Nananahan dito. 


Huwag Pabayaan ang Katarungan, Kahabagan 
at Katapatan 


22 At ang nangako sa langit ay nangangako sa trono 
ng Diyos at sa nakaupo sa ibabaw nito. 23 Lagot kayong mga 
dalubhasa sa Biblia at mga Pariseo, mga ipokrito! Sa 
dahilang nagbabayad kayo ng mga ikapo ng minta, pati ng 
anis, at ng komino, pero pinabayaan niyo naman ang mas 

75 


matitimbang na bagay sa Batas: ang katarungan, at ang 
kahabagan, at ang pananalig. Kinakailangang magawa ang 
mga ito nang di rin pinababayaan ang mga nauna. 24 Mga 
bulag na taga-akay na nagsasala ng niknik mula sa inumin, 
pero lumulunok naman ng kamelyo! 


Mga Pinunong Bulag 


25 Lagot kayong mga dalubhasa sa Biblia at mga 
Pariseo, mga ipokrito! Sa dahilang nililinis niyo ang labas ng 
baso at ng pinggan, pero sa kaloob-looban, punung-puno 
kayo ng pagnanakaw at kawalang disiplina. 26 Pariseong 
bulag, linisin mo muna ang loob ng baso at ng pinggan para 
maging malinis rin ang labas ng mga ito. 27 Lagot kayong 
mga dalubhasa sa Biblia at mga Pariseo, mga ipokrito! Dahil 
para kayong mga pinaputing nitso na talaga namang 
nagniningning ang panlabas na kagandahan, pero sa loob 
nito ay puro mga kalansay ng namatay, at lahat na ng klase 
ng karumihan. 28 Katulad niyo rin, sa panlabas ay talaga 
namang nagpapakita sa mga tao na matutuwid, pero sa 
kalooban ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at 
kawalang respeto sa Batas ng Diyos. 29 Lagot kayong mga 
dalubhasa sa Biblia at mga Pariseo! Mga ipokrito! Sa 
dahilang nagpapatayo kayo ng mga puntod ng mga propeta 
at pinagaganda niyo pa ang nitso ng mga matutuwid 30 
tapos sinasabi niyo, 'Kung kami /ang ay nabuhay noong 
panahon ng mga ninuno namin, hindi kami malamang na 
kasali sa kanila sa pagpapadanak sa dugo ng mga propeta. 
31 Sa ganitong paraan, pinatutunayan niyo sa inyong mga 
sarili na mga anak kayo ng mga pumatay sa mga propeta! 
32 Kaya't kayo, punuin niyo na ang hangganan ng kasamaan 
ng mga ama niyo! 33 Mga ahas, mga anak ng ulupong! 
Paano kayo makakatakas mula sa parusa ng impiyerno? 34 
Dahil nga rito, tignan mo, pinadadala Ko sa inyo ang mga 
propeta, pati na ang mga marurunong at mga mangangaral, 
pero papatayin niyo ang ilan sa kanila, at ipapako sa krus, 
at ang ilan sa kanila ay hahambalusin niyo sa loob ng mga 
simbahan niyo at uusigin niyo sa kada lungsod. 35 Nang sa 

76 


[/ 


gayon ay mapunta sa inyo ang lahat ng dugong matuwid 
na nabubuhos sa ibabaw ng daigdig, mula sa dugo ni Abel 
na matuwid hanggang sa dugo ni Zakarias na anak ni 
Barakias na pinaslang niyo sa pagitan ng templo at ng altar. 


Darating ang Kaparusahan sa mga Masasamang 
Pinuno 


36 Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, lahat ng parusa para 
sa mga iyon ay ipapataw sa henerasyong ito. 37 Jerusalem, 
Jerusalem! Ikaw na namamaslang ng mga propeta at 
nambabato sa mga pinadala sa iyo! Gaano kadalas Kong 
ginusto na pagsama-samahin ang mga anak mo sa /yo kung 
paanong pinagsasama ng inahing manok ang mga sisiw nito 
sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw mo! 3s Tignan 
mo, iiwan sa /yo ang bahay mo na walang kalaman-laman. 
39 Dahil sinasabi Ko sa inyo, hinding hindi niyo nako makikita 
mula ngayon hanggang sa sabihin niyo, 'Purihin ang 
dumarating sa pangalan ng Panginoon! " 


Ang Mga Huling Araw 


1 At paglabas ni Jesus ay umalis na Siya 

c7) A palayo sa templo, pero lumapit sa kanya ang 
aii mga alagad Niya para ipakita sa Kanya ang 
pagkakayari sa templo. 2 Pero sinabi ni Jesus 

sa kanila, "Diba't nakikita niyo ang lahat ng ito? Sinasabi Ko 
sa inyo ang totoo, walang maiiwan ditong bato sa ibabaw 
ng isa pang bato na hinding-hindi ibabagsak." 3 At habang 
Siya'y nakaupo sa taas ng bundok ng Olibo, nagpunta sa 
Kanya ang mga alagad na lingid sa iba sabay sabi, "Sabihin 
Niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay na 
ito, at ano po ang senyales ng pagbabalik Niyo pati na ang 
pagtatapos ng panahon." 4 At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa 
kanila, "Magmasid kayo ng mabuti nang di kayo malinlang 
ninuman. 5s Dahil maraming darating gamit ang pangalan Ko 
na magsasabi, 'Ako ang Kristo, 'at marami silang malilinlang. 


FZ 


Digmaan, Taggutom, Lindol, Peste 


6 Mangyayari din na maririnig niyo ang tungko/ sa 
mga digmaan, at bali-balita ng mga digmaan. Sikapin niyo 
na di kayo matakot dahil kailangang mangyari ang lahat ng 
ito, pero hindi pa iyon ang wakas. 7 Dahil may bansang 
maninindigan laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian: 
at magkakaroon ng mga taggutom, at mga peste, pati na 
mga lindol sa iba't ibang lugar. s Pero lahat ng mga ito ay 
simula palang ng mga kahirapan. s Tapos ay dadakipin nila 
kayo para pahirapan, at papatayin nila kayo. Kakamuhian 
rin kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa pangalan Ko. 10 At 
sa puntong iyon, marami ang babaliktad at ipagkakanulo 
ang isa't isa, at mamumuhi sa isa't isa. 11 At maraming 
pekeng propeta ang magsusulputan, at ililigaw nila ang 
marami. 12 At dahil sa paglaganap ng kasamaan, lalamig ang 
pag-ibig ng marami. 13 Pero ang manatili hanggang sa 
katapusan, ito ang maliligtas. 


Proklamasyon ng Masayang Balita sa Buong 
Mundo 


14 At ipoproklama ang masayang balitang ito ng 
Kaharian sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa, 
at pagkatapos nito ay darating na ang wakas. 15 Kaya't 
kapag nakita niyo na ang Kasuklam-suklam ng Pananalanta, 
na ipinahayag sa pamamagitan ni propetang Daniel, na 
nakatayo sa gitna ng Banal na Lugar (unawain ng 
bumabasa), 16 Sa puntong iyon, dapat na lumikas papunta 
sa kabundukan ang mga nasa Judea. 17 Huwag nang 
bumaba ang nasa ibabaw ng bubungan para kunin ang 
anumang mula sa bahay niya. 18 At huwag nang umuwi 
pabalik ang nasa bukid para kunin ang kanyang mga danit. 


Matinding Kahirapan 


20o Kaya't manalangin kayo na di mangyari ang 
paglikas niyo sa panahon ng taglamig o sa Araw ng 


78 


Pamamahinga: 21 Dahil magkakaroon sa panahong iyon ng 
matinding kahirapan na di pa nangyari mula ng magsimula 
ang daigdig hanggang ngayon, ni hinding-hindi na 
mangyayari pa. 22 At kung hindi pinaigsi ang mga araw na 
iyon, baka wala ni isang taong matira. Pero alang-alang sa 
mga pinili, paiigsiin ang mga araw na iyon. 23 Sa mga 
panahong iyon, kung may magsabi sa inyo, 'Tignan mo, 
nandito ang Kristo! 'o, 'Nandoon! 'huwag kayong maniwala. 
24 Dahil magsusulputan ang mga pekeng Kristo, at mga 
pekeng propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at 
himala para sa ganoon ay tangayin, kung pwede lang, pati 
na ang mga pinili. 25s Tignan niyo, sinabi Ko na sa inyo bago 
pa mangyari! 26 Kaya't kung sabihin nila sa inyo, "Tignan mo, 
nandoon Siya sa liblib na lugar! 'Huwag kayong pupunta o 
'Tignan mo, nandoon sa mga tagong kuwarto, ' huwag 
kayong maniwala. 27 Dahil kung paano ang kidlat ay 
lumilitaw galing sa silangan at nakikita hanggang sa 
kanluran, ganoon rin naman ang magiging pagdating ng 
Anak ng Tao. 28 Dahil kung nasaan may nabubulok na 
bangkay, doon magkukumpulan ang mga agila. 29 Pero 
agad-agad pagkatapos ng matinding kalamidad sa mga 
araw na iyon, ang araw ay magdidilim at di na magbibigay 
ng kanyang liwanag ang buwan, at malalaglag ang mga 
bituwin mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng 
kalangitan ay mayayanig. 


Pagbabalik ng Anak ng Tao Mula sa Kalangitan 


30 At sa puntong iyon ay makikita ang senyales ng 
Anak ng Tao sa gitna ng langit, at pagtapos ay mag-iiyakan 
ang lahat ng bansa sa kalupaan, at makikita nila ang Anak 
ng Taong dumarating sakay ng kaulapan ng langit ng may 
kapangyarihan at matinding kaluwalhatian. 31 At ipadadala 
Niya ang mga anghel Niya kasabay ng malakas na tunog ng 
trumpeta, at titipunin nila ang mga pinili Niya mula sa apat 
na direksyon ng hangin, mula sa pinakarurok ng kalangitan 
hanggang sa kasulok-sulukan ng mga ito. 32 Ngayon, matuto 
kayo mula sa talinghaga ng puno ng igos. Pagka ang sanga 

79 


nito ay naging malambot na at sumisibol na ang mga dahon, 
alam niyo na malapit na ang tag-araw. 33 Gayun din naman 
kayo, pag nakita niyo na ang lahat ng ito, alam niyong ito'y 
malapit na, nasa tabi lang ng mga pinto. 34 Sinasabi Ko sa 
inyo ang totoo, hinding-hindi lilipas ang henerasyong iyon 
hanggang sa lahat ng bagay na ito ay mangyari. 35 
Maglalaho ang langit at ang daigdig, pero hinding-hindi 
maglalaho ang mga salita Ko. 


Walang Nakakaalam Kung Kailan ang 
Katapusan 


36 Pero walang nakakaalam kung anong araw at sa 
anong oras iyon, kahit na ang mga anghel sa kalangitan, 
kundi ang Ama Ko lang. 37 Pero tulad sa panahon ni Noe, 
gayun din naman ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng 
Tao. 38 Dahil tulad sa nangyari sa kalagitnaan ng mga araw 
bago ang delubyo, may nagkakainan, at nag-iinuman, may 
nagpapakasal at ipinapakasal, hanggang sa araw na 
pumasok si Noe sa loob ng Arko, 39 at wala silang kaalam- 
alam hangggang sa dumating na ang delubyo at tinanggay 
silang lahat. Ganito rin ang mangyayari sa pagdating ng 
Anak ng Tao. 40 Mangyayari sa panahong iyon na may 
dalawang nasa gitna ng bukid, ang isa'y kukunin at ang isa 
naman ay maiiwan. 41 Dalawang babae ang nagtatrabaho sa 
loob ng gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa, 


Magbantay at Maging Handa Kayo 


a2 Kaya naman, magbantay kayo dahil hindi niyo 
alam kung anong oras ang Panginoon niyo darating. 43 Pero 
unawain niyo ito, na kung alam /ang ng pinuno ng tahanan 
kung anong oras sa gabi sumasalakay ang magnanakaw, di 
sana'y nagbantay siya at hindi sana nahayaang mapasok 
ang bahay niya. 44 Dahil dito, maging handa rin kayo, dahil 
darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. 
a5 Sino ngayon ang siyang matapat at matalinong alipin na 
inatasan ng panginoon niyang mamuno sa sambahayan 


80 


niya, para bigyan ang mga ito ng pagkain sa takdang 
panahon? 46 Mapalad ang aliping iyon na pagdating ng 
Panginoon niya ay makita siyang ginagawa ito. 47 Sinasabi 
Ko sa inyo ang totoo na ipagkakatiwala niya rito ang lahat 
ng mga ari-arian niya. 48 Kung sakaling masama ang aliping 
ito at sabihin niya sa loob ng puso niya, "Matatagalan pa 
ang pagdating ng panginoon ko, 49 at simulan niyang 
abusuhin ang kapwa alipin, tapos ay kumain at makipag- 
inuman kasama ng mga lasinggero, so darating ang 
panginoon ng aliping ito sa araw na hindi niya inaasahan, 
at sa oras na wala siyang kamalay-malay. 51 Pagkatapos ay 
hahatiin siya nito sa gitna at ibibigay sa kanya ang nararapat 
sa kanya kasama ng mga mapagpanggap. Doo'y 
magkakaroon ng iyakan at ng pagngangalit ng mga ngipin. 


Talinghaga ng mga Matatalino at mga 
Mangmang na Birhen 


1 Kaya naman, maitutulad ang Kaharian ng 

s7) Kalangitan sa 10 birheng babae na pagkakuha 
7v” “Nsa kanilang ilawan ay umalis para salubungin 
ang lalaking ikakasal. z2 Pero lima sa kanila ay 

matalino at ang lima naman ay mangmang. 3 

Pagkuha ng mga mangmang sa ilawan nila, hindi sila 
kumuha ng langis kasama ng mga ito. a Pero ang mga 
matatalino ay naglagay ng langis sa loob ng kanilang mga 
lalagyan kasama ng mga ilawan nila. 5s At sa paghahantay 
nila sa lalaking ikakasal, inantok silang lahat at nakatulog. 6 
Pero sa kalagitnaan ng gabi ay naglabas ng panawagan, 
'Tignan niyo, parating na ang lalaking ikakasal! Lumakad 
kayo para salubungin siya. '7 Kaya't bumangon ang lahat ng 
birheng iyon, at inayos na nila ang mga ilawan nila. 8 Pero 
sinabi ng mga mangmang sa mga matatalino, 'Bigyan niyo 
naman kami mula sa inyong langis, aandap-andap na kasi 
ang ilawan namin! 'g Pero pagsagot ng mga matatalino ay 
sinabi nila, 'Baka hindi na 'to magkasya sa amin at sa inyo! 
Kaya mas magandang puntahan niyo na lang yung mga 
nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. '1o Pero habang 

81 


papaalis sila para bumili, dumating ang lalaking ikakasal at 
pumasok kasama niya iyong mga nag-aabang sa loob ng 
lugar ng kasalan. At sinara na ang pinto. 11 At pagtapos ay 
dumating na rin ang iba pang mga birheng babae na 
nagsabing, 'Panginoon, panginoon, pagbuksan niyo po 
kami! 12 Pero pagkasagot ay sinabi niya, 'Sinasabi ko sa inyo 
ang totoo, hindi ko kayo kilala. '13 Kaya naman, maging 
handa kayo lagi dahil hindi niyo alam ang araw ni ang oras 
kung kailan darating ang Anak ng Tao. 


Talinghaga ng mga Lingkod na Pinagkatiwalaan 


14 Dahil tulad sa isang taong nangingibang-bansa na 
tinawag ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila 
ang mga ari-arian niya. 15 At ibinigay niya sa isa ang limang 
talento, at sa isa naman ay dalawa, at sa huli ay isa, bawat 
isa ayon sa kani-kanyang kakayanan. At agad siyang umalis 
ng bansa. 16 Pagkatapos umalis, ang nakatanggap ng limang 
talento'y ginamit ang mga iyon para kumita, kaya't 
nagkaroon pa siya ng limang talento. 17 Ganito rin naman 
ang ginawa ng taong nakatanggap ng dalawa, siya rin ay 
kumita ng dalawa pa. 18 Pero ang nakatanggap ng isa, pag- 
alis ay naghukay sa ilalim ng lupa, at doon tinago ang pera 
ng panginoon niya. 19 At paglipas ng mahabang panahon, 
dumating ang panginoon ng mga aliping iyon, at kinausap 
sila tungkol sa pera. 20 At paglapit ng taong tumanggap ng 
limang talento, dinala niya iyong lima pang talento sabay 
sabi, 'Panginoon, limang talento po ang binigay niyo sa akin. 
Tignan niyo po, nagkaroon pa ko ng limang talento bukod 
pa po sa mga ito. '21 Kaya't sinabi sa kanya ng panginoon 
niya, 'Magaling, mabuti at matapat na alipin! Naging 
matapat kang katiwala sa maliliit na bagay, ipapamahala ko 
ngayon sa iyo ang malalaking bagay. Pumasok ka sa 
kagalakan ng panginoon mo.' 22 At lumapit rin ang 
nakatanggap ng dalawang talento sabay sabi, 'Panginoon, 
binigyan niyo po ako ng dalawang talento. Tignan niyo po, 
nagkaroon pa ko ng dalawang talento bukod pa sa mga ito! ' 
23 Sinabi sa kanya ng panginoon niya, 'Magaling, mabuti at 
82 


matapat na alipin! Naging matapat kang katiwala sa maliliit 
na bagay, ipapamahala ko ngayon sa iyo ang malalaking 
bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng panginoon mo. '24 At 
ganun din naman, lumapit ang nakatanggap ng isang 
talento sabay sinabi niya, 'Panginoon, kilala ko po kayo na 
kayo po'y mabagsik na tao, umaani kung saan kayo hindi 
nagtanim, at nagtitipon kung saan hindi kayo ang 
nagpakalat. 25s At dala po ng takot, pag-alis ay tinago ko po 
ang talento niyo sa ilalim ng lupa! Tignan niyo po, ito 'Yung 
pag-aari ninyo. 26 Pero pagsagot ng panginoon niya ay 
sinabi sa kanya, 'Masama at tamad na alipin! Alam mo 
palang umaani ako sa lugar na hindi ko tinamnan, at 
nagtitipon sa lugar na hindi ako nagpakalat. 27 Dapat lang 
na inilagay mo ang pero ko sa mga banko para sa pagbalik 
ko ay natanggap ko pa sana ang pag-aari ko ng mayroong 
interes. 28 Kaya't kunin niyo sa kanya ang talento at ibigay 
niyo /to sa may 10 talento. 29 Dahil ito'y ibibigay sa bawat 
isang mayroon na para siya'y managana, pero siya na wala, 
kahit ang bagay na mayroon siya ay kukunin pa mula sa 
kanya. 30 At itapon niyo ang walang pakinabang na alipin sa 
gitna ng kadiliman sa labas kung saan magkakaroon ng 
iyakan at ng pagngangalit ng mga ngipin. 


Paghuhukom sa Pagdating ng Anak ng Tao 


31 Pero pag dumating ang Anak ng Tao sa gitna ng 
kaningningan Niya, pati ang lahat ng mga banal na anghel 
na kasama Niya, sa puntong iyon, ay mauupo Siya sa trono 
ng Kanyang kaluwalhatian. 32 At pagsasama-samahin Niya 
sa Kanyang harapan ang lahat ng bansa, at paghihiwalayin 
Niya sila mula sa isa't isa gaya ng pastor na hinihiwalay ang 
mga tupa mula sa mga kambing. 33 At ipupuwesto Niya ang 
mga totoong tupa sa kanang kamay Niya, pero ang mga 
kambing sa kaliwa. 34 Sa puntong iyon, sasabihin ng Hari sa 
mga nasa kanan Niya, 'Halikayo, ang mga pinagpala ng Ama 
Ko! Manahin niyo ang Kahariang hinanda para sa inyo mula 
pa sa pagkakatatag ng sanlibutan. '35s Dahil nagutom Ako at 


binigyan niyo Ko ng makakain, nauhaw Ako at pinainom 
83 


niyo Ako, naging dayuhan Ako at pinatuloy niyo Ako, 36 
Hubad, at dinamtan niyo Ako, Nagkasakit Ako, at dinalaw 
niyo Ako, nasa kulungan Ako, at pinuntahan niyo Ako. '37 
Kaya't sasagutin Siya ng mga matutuwid af sasabihin, 
'Panginoon, kailan po namin nakita kayong nagugutom at 
aming pinakain? O nauuhaw at aming pinainom? 38 Kailan 
rin po namin kayong nakita bilang dayuhan, at aming 
pinatuloy? O na hubad at aming dinamtan? 39 Kailan rin 
namin Kayong nakitang may sakit o nasa bilangguan at 
amin Kayong pinuntahan? 40o At pagsagot ng Hari ay 
sasabihin sa kanila, 'Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, anuman 
ang ginawa niyo sa isa sa mga abang kapatid Kong ito, ay 
ginawa niyo sa Akin. ' 


Ang Mga Di Papapasukin sa Kaharian 


a1 Pagkatapos ay sasabihin Niya rin sa mga nasa 
kaliwa, 'Lumayo kayo sa Akin, kayong mga sinumpa, 
papunta sa apoy na walang hanggan na hinanda para sa 
diyablo at sa mga mensahero niya! 42 Dahil nagutom Ako at 
hindi niyo Ko binigyan ng makakain, nauhaw Ako at hindi 
niyo Ko pinainom, 43 naging dayuhan Ako, at hindi niyo Ko 
pinatuloy, hubad, at hindi niyo Ko dinamtan, may sakit at 
nasa bilangguan, pero hindi niyo Ko binisita. 4a Pagkatapos 
ay sasagot sila sa Kanya, at sasabihin nila, 'Panginoon, 
kailan po namin Kayo nakitang nagugutom, o nauuhaw, o 
dayuhan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi 
namin Kayo pinagsilbihan? '4s Sa puntong iyon ay sasagutin 
Niya sila at sasabihing, 'Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, 
anuman ang hindi niyo gawin sa isa sa mga abang ito ay 
hindi niyo rin ginawa sa Akin. '46 At aalis ang mga iyon 
papunta sa walang hanggang kaparusahan, pero ang mga 
matutuwid papunta sa walang hanggang Buhay." 


Sinabi ni Jesus ang Mangyayari sa Kanya 


1 At nangyari, nang matapos ni Jesus lahat ang 
3? AN mga katuruang ito, sinabi Niya sa mga alagad Niya, 


84 


2 "Alam niyo na paglipas ng dalawang araw ay gaganapin 
na ang Paskuwa, at ang Anak ng Tao ay itatakwil para 
maipako sa krus." 3 Sa puntong iyon ay nagpulong ang mga 
pinunong pari at ang mga dalubhasa sa Biblia, pati na ang 
mga punong-lingkod ng bayan doon sa korte ng pangulo ng 
kaparian na nagngangalang Caiafas. 4 At sila'y nagplano 
para madakip at para maipapatay si Jesus sa pamamagitan 
ng pandaraya. 5 Pero sinabi nila, "Huwag sa kalagitnaan ng 
pista para walang kaguluhang mangyari mula sa taong 
bayan." 6s Pero nang si Jesus ay nagpunta sa Betanya, sa 
loob ng bahay ni Simong ketongin, 


Ibinuhos kay Jesus ang Mamahaling Langis 


7 lumapit sa Kanya ang isang babae na may dalang 
mamahaling langis ng alabastro, at binuhos niya iyon sa 
tuktok ng ulo Niya habang Siya'y nasa hapag-kainan. s Pero 
nang makita ng mga alagad Niya, nagalit sila sabay sabi, 
"Anung dahilan ng pag-aaksayang ito? 9 Dahil magagawa 
pang ipagbili sa malaking halaga ang langis na iyan, at 
mapamigay sa mga mahihirap!" 1o Pero nang malaman /to 
ni Jesus, sinabi Niya sa kanila, "Bakit niyo binibigyan ng 
problema ang babae, dahil ba gumawa siya ng magandang 
bagay para sa Akin? 11 Hindi ba't mayroon kayong kasama 
laging mga mahihirap, pero, hindi Ako laging nasa inyo? 12 
Dahil nang ibuhos niya ang langis na ito sa katawan Ko, 
hinanda na niya ang para sa libing Ko. 13 Sinasabi Ko sa inyo 
ang totoo, saan man iproklama ang masayang balitang ito 
sa buong daigdig, babangitin rin ang ginawa niyang ito 
bilang paggunita sa kanya." 


Naghanap si Judas ng Paraan para Ipagkanulo si 
Jesus 


14Sa puntong iyon, umalis ang isa sa Labindalawa na 
nagngangalang Judas Iskariote papunta sa mga pinunong 
pari. 15 Sinabi niya, "Ano ang kaya ninyong ibigay sa akin at 
ipagkakanulo ko Siya sa inyo?" At naglagay sila sa harap 


85 


niya ng 30 pirasong pilak. 16s At mula sa oras na iyon ay 
naghanap na siya ng pagkakataon para maipagkanulo Siya. 
17At sa unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, 
lumapit ang mga alagad ni Jesus sa Kanya sabay sabi, "Saan 
Niyo po gustong ipaghanda namin Kayo para kumain sa 
Paskuwa?" 18 At ang sabi Niya, "Puntahan niyo sa loob ng 
lungsod ang isang ito, at sabihin niyo sa kanya, 'Sabi ng 
guro, palapit na ang oras Ko. Sa inyo Ko gagawin ang 
Paskuwa kasama ng mga alagad Ko. " 19 Kaya't kumilos ang 
mga alagad sa paraan na sinabi sa kanila ni Jesus, at 
hinanda nila ang Paskuwa. 20 At pagsapit ng gabi, naupo 
Siya sa hapag-kainan kasama ng Labindalawa. 21 At habang 
kumakain sila ay sinabi Niya, "Sinasabi Ko sa inyo ang totoo 
na tatraydorin Ako ng isa sa inyo." 22 Pero sa kabila ng 
sobrang kalungkutan, bawat isa sa kanila ay nagsimulang 
magsabi sa Kanya, "Ako po ba iyon, Panginoon?" 23 At 
pagsagot ay sinabi Niya, "Ang kasabay Kong nagsawsaw ng 
kamay sa loob ng lalagyan ng ulam ang siyang 
mangtatraydor sa Akin. 2a Ang Anak ng Tao ay talagang 
papanaw batay sa naisulat tungkol sa Kanya, pero lagot ang 
taong ito na siyang dahilan para madakip ang Anak ng Tao. 
Naging mabuti pa sana sa taong ito, kung hindi na siya 
pinanganak pa!" 25 At sumagot si Judas na magkakanulo sa 
Kanya. Sinabi nito, "Ako po ba, Guro?" Sinabi Niya sa kanya, 
"Ikaw ang nagsabi." 


Ang Huling Hapunan ni Jesus bago Siya Madakip 


265 At habang kumakain sila, kinuha ni Jesus ang 
tinapay, at pagtapos pagpalain ay hinati iyon at binigay Niya 
sa mga alagad, sabay sinabi, "Tanggapin niyo. Kainin niyo. 
Ito ang katawan Ko." 27 At kinuha Wiya ang baso, at 
nagpasalamat. Binigay Niya /yon sa kanila sabay sabi, 
"Uminom kayong lahat mula rito, 28 dahil ito ang dugo Ko 
para sa panibagong kasunduan na binubuhos para sa 
nakararami para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. 29 
Pero sinasabi Ko sa inyo na mula ngayon ay hinding hindi 


na Ko iinom mula sa bunga ng ubas na ito hanggang sa 
86 


araw na iyon, pagka ininom Ko na itong bago kasama niyo 
sa loob ng Kaharian ng Ama Ko." 30o At pagkatapos nilang 
umawit ng pagsamba, lumabas na sila papunta sa Bundok 
ng Olibo. 

Lahat Kayo ay Babaliktad 


31 Sa puntong iyon ay sinabi ni Jesus sa kanila, 
"Ngayong gabing ito lahat kayo ay babaliktad dahil sa Akin. 
Naisulat kasi, 'Patutumbahin ko ang pastor, at magsisikalat 
ang mga tupa ng kawan. '32 Pero matapos na maibangon 
Ako, mauuna Ako sa inyo papunta ng Galilee." 33 Sumagot 
si Pedro at sinabi sa Kanya, "Kung lahat man ay bumaliktad 
dahil po sa Inyo, hindi ako kailanman babaliktad!" 34 Sinabi 
sa kanya ni Jesus, "Sinasabi Ko sa iyo ang totoo na ngayong 
gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay tatlong beses mo 
Kong itatatwa." 3s Sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahit pa 
kailanganin akong mamatay kasama Niyo, hinding hindi ko 
po Kayo itatatwa!" Ganoon rin ang sinabi ng lahat ng mga 
alagad. 

Nanalangin Si Jesus sa Getsemane 


36 Pagkatapos ay kasama nilang pumunta si Jesus sa 
lugar na kung tawagi'y Getsemane, at sinabi Niya sa mga 
alagad, "Umupo kayo rito, habang Ako naman ay 
magpupunta roon para manalangin." 37 Pero nang isama 
Niya si Pedro at ang dalawang lalaking anak ni Zebedeo, 
nagsimula Siyang malungkot at mabagabag. 38 Kaya't sinabi 
Niya sa kanila, "Ang kaluluwa Ko ay nagdurusa na halos 
ikamatay Ko! Dito muna kayo at magbantay kayo kasama 
Ko." 39 At pagkalakad ng kaunti, isinubsob Niya ang mukha 
Niya sa lupa. At habang nananalangin ay sinabi Miya, "Ama 
Ko, kung maaari lang po na di na dumating sa Akin ang 
basong ito, pero di po base sa kagustuhan Ko kundi base 
sa Inyo!" 40o Pagtapos ay lumapit Siya papunta sa mga 
alagad at nakita silang natutulog. Kaya't sinabi Niya kay 
Pedro, "Hindi niyo ba kaya sa ganitong paraan, sa loob ng 
isang oras, na makapagbantay kasama Ko? 41 Manatili 
kayong gising at manalangin para hindi kayo malagay sa 

87 


gitna ng tukso! Totoong gustong sumunod ang espiritu pero 
mahina ang katawang tao." 42 Muli Siyang lumayo sa kanila 
sa pangalawang beses para manalangin. Sabi Niya, "Ama 
Ko, kung hindi pwedeng maalis sa Akin ang basong ito nang 
hindi Ko ito iniinom, ang kagustuhan Niyo po ang 
mangyari!" 43 At pagdating Niya, nadatnan uli silang 
natutulog dahil nahirapan silang idilat ang kanilang mga 
mata. 44 Kaya't iniwanan sila, at muli Siyang lumayo para 
manalangin sa pangatlong beses na sinasabi ang kaparehas 
na mga salita. 4s Pagkatapos ay pumunta Siya palapit sa 
mga alagad Niya, at sinabi sa kanila, "Hanggang ngayon ba 
naman ay natutulog pa kayo at nagpapahinga? Tignan niyo, 
dumating na ang oras at ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo 
na sa mga kamay ng mga makasalanan. 


Ang Halik ni Judas 


46 Tumayo na kayo! Alis na tayo. Tignan //yo, palapit 
na ang magkakanulo sa Akin." 47 At habang nagsasalita pa 
Siya ay biglang dumating si Judas, isa sa Labindalawa, at 
kasama niya ang napakaraming tao na may mga patalim at 
pamalo na galing sa mga pinunong pari at punong-lingkod 
ng taong bayan. 4s At ang nagkanulo sa Kanya ay binigyan 
sila ng senyales. Sabi nito, "Sinumang halikan ko, Siya na 
iyon. Dakipin niyo na Siya." 49 Kaya't agad-agad, paglapit 
kay Jesus ay sinabi niya, "Pagpalain nawa kayo, Guro," 
sabay halik sa Kanya. so Pero sinabi ni Jesus sa kanya, 
"Kaibigan, ano ang dahilan ng pagdating mo?" Kaya't 
lumapit sila sabay sunggab kay Jesus, at kinuha nila Siya. 51 
At bigla na lang, isa sa mga kasamahan ni Jesus ay inunat 
ang kamay, sabay bunot sa patalim niya, at tinaga ang 
alipin ng pangulo ng kaparian, anupa't natanggal ang 
taynga nito. 52 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibalik mo 
ang patalim sa loob ng suksukan nito! Dahil lahat ng 
gumagamit ng patalim ay mapapahamak sa pamamagitan 
ng patalim. 53 O akala mo ba na hindi ko kaya ngayong 
humingi ng tulong sa Ama Ko para magpadala Siya sa Akin 
ng higit pa sa 12 lehiyon ng mga anghel? 54 Kung gayo'y 

88 


paano matutupad ang nakasulat sa Biblia kung saan dapat 
na mangyari ang ganito?" 55 Sa loob ng oras ding iyon, sinabi 
ni Jesus sa sangkatutak na taong naroon, "Nagpunta ba 
kayo laban sa isang kriminal at nagdala pa kayo ng mga 
patalim at mga pamalo para kunin Ako? Araw-araw tayong 
magkasama habang nakaupo Akong nagtuturo sa loob ng 
templo, pero hindi niyo Ko hinuhuli. 


Isang Palabas na Paglilitis 


56 Pero nangyari ang lahat ng ito, para matupad ang 
sinulat ng mga propeta." Sa puntong iyon, iniwan siya ng 
lahat ng mga alagad para tumakas. 57 At dinala si Jesus ng 
mga nanghuli papunta kay Caiafas na pangulo ng kaparian 
kung saan nagkatipon ang mga dalubhasa sa Biblia at ang 
mga punong-lingkod. 58 Pero sinundan Siya ni Pedro sa 
kalayuan hanggang sa palasyo ng pangulo ng kaparian. At 
nang makapasok sa loob ay umupo siya kasama ng mga 
gwardia para panoorin ang kahahantungan. 59 At naghanap 
ng pekeng testimonya laban kay Jesus ang mga pinunong 
pari, at ang mga punong-lingkod, pati na ang buong 
kapulungan sa layong iligpit Siya: 6o pero wala silang nakita, 
kahit pa maraming pekeng testigo ang nagpunta, hindi nila 
makita ang hinahanap nila. At sa bandang huli, may lumapit 
na dalawang pekeng testigo. 61 Sinabi nila, "Sinabi nito, 
'Magagawa kong wasakin ang templo ng Diyos at buoin ito 
sa loob ng tatlong araw." 62 At pagtayo ng pangulo ng 
kaparian ay sinabi sa Kanya, "Wala ka bang isasagot? Ano 
itong mga binibigay nilang testimonya laban sa Iyo?" 63 Pero 
tumahimik /ang si Jesus, kaya't sumagot ang pangulo ng 
kaparian at sinabi sa Kanya, "Inuutusan kita sa ilalim ng 
batas atsa pamamagitan ng Diyos na Buhay na sabihin Mo 
sa amin kung Ikaw ba ta/aga ang Kristo, ang Anak ng 
Diyos!" 


89 


Inamin ni Jesus na Siya ang Anak ng Diyos 


64 Sagot sa kanya ni Jesus, "Ikaw na ang nagsabi. 
Bukod pa rian sinasabi Ko sa iyo na mula ngayon ay 
makikita niyo ang Anak ng Taong nakaupo mula sa kanan 
ng Makapangyarihan at dumarating sa ibabaw ng kaulapan 
ng langit!" 6s Kaya't winarak ng pangulo ng kaparian ang 
kasuotan niya sabay sabi, "Dahil nilapastangan Niya ang 
Diyos, bakit pa nating kailangan magkaroon ng testigo? 
Tignan niyo? Ngayon narinig niyo ang panlalapastangan 
Niya sa Diyos. 66 Ano sa tingin niyo?" At nang sagutin ay 
sinabi nila, "Nararapat Siyang mamatay!" 67 Sa puntong iyon 
ay nagpaulan sila ng mga dura papunta sa mukha Niya 
sabay pinagsusuntok Siya, at ang iba namay 
pinagsasampal Siya 6s habang sinasabi, "Kristo, ipahayag Mo 
sa amin sa tulong ng Diyos ang siyang sumapak sa Iyo!" 


Itinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus 


69 Samantala, nakaupo /ang si Pedro sa labas sa gitna 
ng pasilyo. At may isang batang babae na lumapit sa kanya 
sabay sabi, "Kayo rin ay kasama ni Jesus na Galilenyo." 70 
Pero itinanggi niya sa harapan ng lahat at sinabi, "Hindi ko 
naiintindihan ang sinasabi mo." 71 Pero pagkaalis niya roon 
papunta sa koridor, may isa pang nakakita sa kanya at 
sinabi sa mga naroon, "Kasamahan rin ito ni Jesus na 
Nazareno!" 72 At muli niyang itinanggi na may kasama pang 
panunumpa, "Hindi ko pa nakadaumpalad ang taong /yon." 
73 Pero pagtapos ng ilang sandali, lumapit iyong mga 
nakatambay roon sabay sinabi kay Pedro, "Talaga ngang 
kasama ka rin nila, dahil kahit na sa punto ng pananalita mo 
ay nahahalata ka na!" 74 Sa puntong iyon ay nagsimula na 
siyang magmura at isinumpa niyang, "Hindi ko nga kilala 
ang taong /yon!" At biglang may tumilaok na manok. 75 At 
naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanyang, 
"Bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo Akong 
itatatwa." At nang makalabas na siya roon ay umuwi siyang 
humahagulgol sa pag-iyak. 


90 


Nagpakamatay si Judas 


1 At. kinaumagahan, 8B nagkaroon ng 

pagpupulong ang lahat ng pinunong pari at 
) r7 ang mga punong-lingkod ng bayan laban kay 

Jesus, para ipapatay Siya: 2 kaya't habang 

nakagapos Siya, dinala at iniharap nila Siya 
kay Pontio Pilato na gobernador. 3 At nang makita ni Judas 
na nagkanulo sa Kanya na nahatulan Siyang mamatay, 
nagsisi ito atibinalik ang 30 piraso ng pilak sa mga pinunong 
pari at sa mga punong-lingkod ng bayan. 4 habang sinasabi, 
"Nagkasala ako nang ibigay ko sa inyo ang dugo na walang 
bahid ng kasalanan!" Pero ang sagot nila, "Ano ngayon ito 
sa amin? Alam mo na ang ginagawa mo." 5 Pero tinapon niya 
lang ang pera sa loob ng templo sabay alis. At nang 
makaalis ay nagbigti siya. 6s Pero nang kunin ng mga 
pinunong pari ang mga pilak ay sinabi nila, "Hindi dapat 
isama ang mga ito sa loob ng kabang-yaman ng mga 
handog sa templo dahil pinambayad ito sa buhay ng tao." 7 
At nang makakuha ng desisyon ay ginamit nila ang mga 
iyon para bilhin ang lote ng magpapalayok para gawing 
libingan ng mga dayuhan. s Kaya naman, tinawag ang 
loteng iyon na lupang dugo hanggang sa panahong ito. 9 
Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta 
Jeremias na nagsasabing, "At kinuha ko ang 30 pirasong 
pilak na halaga ng pagkakapresyo sa kanya, ang tinakdang 
halaga ng mga anak ni Israel, 10 at iyon ay binigay sa kanila 
para sa lote ng magpapalayok ayon sa ibinilin sa akin ng 
Panginoon." 


Sinuri si Jesus ng Gobernador 


11 At tumayo si Jesus sa harap ng gobernador, at 
tinanong Siya ng gobernador na nagsabing, "Ikaw ba ang 
hari ng mga Judyo?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw na 
ang nagsasabi." 12 Pero nang Siya'y pag-aakusahan ng mga 
pinunong pari at ng mga punong-lingkod ng bayan, hindi 


91 


Siya sumagot. 13 Kaya't sinabi sa Kanya ni Pilato, "Hindi Mo 
ba naririnig kung gaano karami ang mga sinasabi nila laban 
sa Iyo?" 14 At hindi Niya siya sinagot ng kahit isa mang salita, 
kaya naman sobrang nagtaka ang gobernador. 15 Ngayon, 
ayon sa nakaugalian tuwing pista, dapat na magpalaya ang 
gobernador ng isang bilanggo sa taong bayan sinumang 
hilingin nila. 15 At nang mga panahong iyon ay mayroon 
silang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabbas. 17 
Kaya nang magkatipon sila, sinabi sa kanila ni Pilato, "Sino 
ang gusto ninyong palayain ko sa inyo, si Barabbas o si 
Jesus na kung tawagin ay Kristo?" 18 Dahil alam niya na 
hinuli nila Siya dahil sa inggit. 


Ipinagpalit si Jesus sa isang Kriminal 


19 Pero habang nakaupo siya sa ibabaw ng Luklukan 
ng Hukuman, pumunta sa kanya ang asawa niya sabay sabi, 
"Huwag kana nga makialam sa matuwid na taong iyan, dahil 
ngayong araw ay sobra akong nahirapan sa panaginip ng 
dahil sa Kanya!" 20 Pero kinumbinsi ng mga pinunong pari at 
ng mga punong-lingkod ng bayan ang madla na hangarin 
nila si Barabbas at patayin si Jesus. 21 At nang sumagot ang 
gobernador ay sinabi sa kanila, "Sino sa dalawa ang gusto 
niyong palayain ko sa inyo? At ang sinabi nila'y, "Barabbas!" 
22 Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ano naman ang gagawin ko kay 
Jesus na kung tawagin ay Kristo? Sinabi nilang lahat sa 
kanya, "Ipako siya sa krus!" 23 At sinabi ng gobernador, "Ano 
namang kasamaan ang nagawa Niya?" Pero lalo lang silang 
nagsigawan at nagsabing, "Ipako Siya sa krus!" 


Naghugas Kamay ang Gobernador 


24 At nang makita ni Pilato na hindi iyon nakatulong 
kundi ay lalo lang nagkaroon ng kaguluhan, kumuha siya ng 
tubig sabay naghugas ng mga kamay sa harapan ng madla 
habang sinasabi, "Wala akong kinalaman sa pagpapadanak 
sa dugo ng matuwid na faong ito. Kayo ang siyang 
mananagot!" 25 At nang sumagot ang buong taong bayan ay 


92 


sinabi nila, "Pananagutan namin at ng mga anak namin ang 
dugo Niya!" 26 Kaya't pinakawalan niya sa kanila si Barabbas, 
at matapos niyang ipalatigo si Jesus, dinala na Siya para 
maipako sa krus. 27 At nang dalhin ng mga pulis ng 
gobernador si Jesus sa loob ng kampo, nag-umpukan ang 
buong grupo ng mga pulis sa harapan Niya. 


Pinaglaruan si Jesus at Pinarusahan 


28 At pagtapos Siyang hubaran ay dinamtan nila Siya 
ng mapulang balabal. 29 At matapos gumawa ng isang 
koronang yari sa matitinik na halaman, nilagay nila ito sa 
ibabaw ng ulo Niya, at isang tambo sa kanang kamay Niya. 
At pagluhod sa harapan Niya, pinagtawanan nila Siya 
habang sinasabi, "Mabuhay ang hari ng mga Judio!" 30 At 
matapos Siyang pagduduraan, kinuha nila ang tambo at 
hinampas nila /to sa ulo Niya. 31 At matapos Siyang 
paglaruan, tinanggal nila sa Kanya ang balabal at sinuot nila 
sa Kanya ang mga damit Niya, at Siya'y dinala nila para 
ipako sa krus. 32 At pagkaalis ay nakasalubong nila ang isang 
mamang taga Cirene na Simon ang pangalan. Pinilit nila 
itong bitbitin ang krus Niya. 


Golgota, ang Lugar ng mga Bungo 


33 At nang makarating sa isang lugar na kung tawagin 
ay Golgota na ibig sabihin ay lugar ng bungo, 34 binigyan 
nila Siya ng suka na may halong apdo para mainom. Pero 
hindi Niya gustong inumin nang malasahan /yon. 35 At nang 
maipako na Siya sa krus, pinaghatian nila ang mga damit 
Niya saka pinagpustahan, para matupad ang ipinahayag sa 
pamamagitan ng propeta, "Pinaghatian nila ang mga 
balabal Ko sa kanilang mga sarili at pinagpustahan nila ang 
damit Ko." 36 At nakaupo silang nagbantay sa Kanya roon. 37 
Tapos, ikinabit nila sa itaas ng ulunan Niya ang kasulatan 
tungkol sa krimeng nagawa Niya: "Ito ay si Jesus, ang Hari 
ng mga Judio." 3s Sa panahon ding iyon ay ipinakong 
kasama Niya ang dalawang mandarambong, isa sa kanan 


93 


at isa sa kaliwa. 39 At ang mga dumaraan doon ay minumura 
Siya, pailing-iling pa, 40 at sinasabing, "Ang gigiba sa templo 
at gagawin /to sa loob ng tatlong araw? Iligtas Mo ang sarili 
Mo. Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, bumaba Ka mula sa 
krus!" 41 At gayun din, ang mga pinunong pari ay nanlilibak 
kasama ng mga dalubhasa sa Biblia at mga punong-lingkod. 
Sabi nila, 42 "Iniligtas Niya ang iba, sarili Niya hindi Niya 
kayang iligtas? Kung hari Siya ng Israel, bumaba Siya 
ngayon mula sa krus at mananalig kami sa Kanya. 43 May 
tiwala Siya sa Diyos? Siya'y iligtas Niya ngayon kung 
natutuwa Siya sa Kanya, dahil nga sinabi Niya, 'Ako ay Anak 
ng Diyos." 4a At ganito rin sa Kanya ang mga 
mandarambong na pinakong kasama Niya sa panunuligsa 
nila sa Kanya. 


Pagkamatay ni Jesus 


46 At nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si 
Jesus at sinabi ng may malakas na tinig, "Eli, Eli! Lama 
sabachtani?" Ibig sabihin nito ay "Diyos Ko, Diyos Ko, bakit 
Niyo po Ako pinabayaan?" 47 Kaya't nang marinig ito ng ilan 
sa mga nakatayo roon, sinabi nila na tinatawag Niya si Elias. 
a8 At agad na tumakbo ang isa sa kanila sabay kuha sa 
spongha na puno ng suka. Pagtapos ay kinabit /yon sa isang 
tambo sabay pinainom sa Kanya. 49 Pero ang iba naman ay 
sinabi, "Hayaan mo lang, tignan natin kung darating nga si 
Elias para iligtas Siya." so At muli pang sumigaw ng malakas 
si Jesus at isinuko Niya na ang espiritu. 51 At bigla na lang 
napunit sa gitna ang kurtina ng templo mula sa taas 
hanggang sa pinakababa, at ang daigdig ay lumindol, tapos 
ay nahati ang mga malalaking bato. 52 At nabuksan ang mga 
puntod at maraming katawan ng mga tulog na santo ang 
nagsibangon! 53 At nang maglabasan mula sa mga puntod, 
matapos Niyang bumangon, pumasok sila sa loob ng banal 
na lungsod at nagpakita sa marami. sa Pero nang 
masaksihan ng kapitan at ng mga kasamahan niyang 
nagbabantay kay Jesus ang paglindol at ang mga nangyari, 
sobra silang natakot sabay sabi, "Totoo ngang ito'y Anak ng 

94 


Diyos!" 55s At doon sa kalayuan ay may maraming 
kababaihang nanonood na nakasama ni Jesus mula pa sa 
Galilee at tumutulong sa Kanya. s6 Kasama sa mga ito ay si 
Maria na taga Magdala at Mariang ina ni Tyago at Jose, pati 
na ang ina ng mga anak ni Zebedeo. 57 At pagsapit ng dilim 
ay may dumating na isang mayamang tao mula sa Arimatea 
na nagngangalang Jose na siya ring tinuruan ni Jesus. 58 
Pagpunta kay Pilato ay hiniling niya ang katawan ni Jesus. 
Nang oras ding iyon ay ipinag-utos ni Pilatong dalhin na ang 
katawan. 


Mga Kaganapan sa Libing ni Jesus 


s9 Matapos kunin ni Jose ang katawan ay binalot niya 
ito ng malinis at pinong telang lino, 6o at inilagay niya ito sa 
loob ng bago niyang libingan na inukit niya mula sa 
malaking bato. At nang sarhan ng malaking bato ang 
pasukan ng libingan, umalis na siya. 61 Pero si Maria na taga 
Magdala at ang isa pang Maria ay nakaupo roon katapat ng 
puntod. 62 At kinabukasan na siyang araw matapos ang araw 
ng paghahanda, nagpulong ang mga pinunong pari at ang 
mga pariseo kasama ni Pilato. 63 Sabi nila, "Panginoon, 
naalala po namin na sinabi ng manlolokong iyon habang 
nabubuhay pa siya, "Pagtapos ng tatlong araw ay babangon 
Ako." sa Kaya naman, ipag-utos niyo na bantayang mabuti 
ang libingan hanggang sa ikatlong araw kundi ay baka 
dumating ang mga alagad Niya sa gabi, Siya'y nakawin nila, 
at sabihin sa taong bayang nagbangon Siya mula sa mga 
patay! Kaya't ang magiging huling pandaraya ay mas malala 
pa sa nauna." 6s Kaya't sinabi sa kanila ni Pilato, "Mayroon 
kayong gwardia. Puntahan niyo't bantayang mabuti ayon sa 
nakikita niyo." 6s At nang makaalis ay binantayan nila ng 
mabuti ang libingan, tinatakan ang bato, tsaka nagsama pa 
ng gwardia. 


95 


Nagbangon si Jesus mula sa Libingan 


1 At sa pagtatapos ng Pamamahinga, sa 

madaling araw ng unang araw ng linggo, 

“) O lumakad si Maria na taga Magdala at ang isa 
0 "pang Maria para tignan ang libingan. 2 At 
biglang nagkalindol ng malakas dahil may 

anghel ng Panginoon na bumaba mula sa langit. Lumapit 
siya roon, iginulong ang bato palayo sa entrada, at naupo 
sa ibabaw nito. 3 Bukod pa rito, ang itsura niya ay tulad sa 
nagniningning na liwanag at ang damit niya'y parang niyebe 
sa kaputian. 4 At dahil sa takot sa kanya, nanigas ang mga 
nagbabantay at naging parang mga patay. s Pero pagsagot 
ng anghel sa mga kababaihan ay sinabi nito, "Huwag 
kayong matakot, dahil alam ko na si Jesus na pinako sa krus 
ang hinahanap niyo. 6 Wala na Siya rito, dahil nagbangon 
Siya tulad ng sinabi Niya! Halikayo, tignan niyo ang lugar 
kung saan inilagay ang Panginoon. 7 Kaya't pagka-alis ay 
sabihin niyo agad sa mga alagad Niya na nagbangon Siya 
mula sa mga patay, at tignan niyo, nauna na Siya sa inyo 
papunta ng Galilee, doon niyo Siya makikita. Ayan, sinabi 
ko na sa inyo!" s Kaya't agad-agad silang umalis mula sa 
libingan ng may matinding takot at tuwa. Tumakbo na sila 
para ihatid ang balita sa mga alagad Niya. 9 Pero habang 
sila'y naglalakbay para ihatid ang balita sa mga alagad Niya, 
bigla namang sinalubong sila mi Jesus. Sabi Niya, 
"Magdiwang kayo!" At paglapit ay hinawakan nila ang mga 
paa Niya at sinamba Siya. 10 Kaya't sabi sa kanila ni Jesus, 
"Huwag kayong matakot. Umalis na kayo para sabihin sa 
mga kapatid Ko na pumunta sila sa loob ng Galilee at doon 
nila Ako makikita." 11 At habang naglalakbay sila, kapansin- 
pansin na ilan sa mga bantay ay umalis papunta ng lungsod. 
Ibinalita nila sa mga pinunong pari ang lahat ng nangyari. 
12 At matapos makipagpulong kasama ng mga punong- 
lingkod ng bayan at makakuha ng desisyon, nagbigay sila 
ng malaking halaga ng salapi sa mga pulis. 13 Sabi ng mga 
ito, "Sabihin niyo na ang mga alagad Niya'y dumating ng 
gabi para nakawin Siya habang natutulog kami. 14 At kung 

96 


marinig ito ng gobernador, kukumbinsihin namin siya at 
ililigtas kayo sa anumang alalahanin." 15 At nang tanggapin 
nila ang salapi, ginawa nila gaya ng itinuro sa kanila, at ang 
balitang ito ang kumalat sa mga Judio hanggang sa 
panahong ito. 


Huling Tagubilin ni Jesus 


16 Pero nagpunta sa gitna ng Galilee ang 11 mga 
alagad doon sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. 17 At 
nang makita Siya ay sinamba nila Siya: pero may mga 
nagduda. 18 Kaya't paglapit ni Jesus ay kinausap Niya sila. 
Sabi Niya, "Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay 
ibinigay na sa Akin. 19 Kaya't pagka alis niyo ay turuan niyo 
ang lahat ng bansa, at ilublob sila gamit ang pangalan ng 
Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. 20o Tuturuan niyo 
silang sundin ang lahat ng mga inutos Ko sa inyo, gaano 
man karami, at pansinin niyo, Ako ay kasama niyo sa lahat 
ng mga araw, hanggang sa katapusan ng mundo. Amen." 


97 


Personal na Panalangin 


“Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong 
dakilang pag-ibig sa akin. Inalay Niyo po ang Inyong buhay 
para sa aking kaligtasan. Ang buhay ko ay mula po sa Inyo 
pati na ang lahat ng mga biyayang tinatamasa ko sa araw- 
araw: pamilya, mga kaibigan, aking hanap -buhay at mga 
ari-arian. Salamat po na Kayo po'y dumating sa lupa upang 
ipakita sa amin ang liwanag ng buhay. Salamat po sa Iyong 
mga Salita na nagdulot sa akin na maunawaan ang 
katotohanan. Salamat po na nais pa Ninyo akong pagpalain 
di lamang sa buhay na ito kundi sa buhay na darating. 
Salamat po na sa kabila ng lahat ng problema ng buhay, ako 
po'y may pag-asa dahil sa Inyong magandang plano sa akin. 
Nais ko pong makilala Kayo at ang inyong plano sa aking 
buhay. Nais ko pong sumunod sa Inyo dahil po Kayo ang 
tunay na Diyos at Tagapagligtas ng aking buhay. Turuan 
N'yo po akong magmahal, manalig at sumunod araw-araw. 
Patawad po, Panginoon sa aking mga pagkakamali. 
Tinatanggap ko po ang Inyong kapatawaran sa aking mga 
kasalanan. Pagpalain N'yo pa po ang aking buhay. Amen.” 


Pangwakas na Salita 


Kaibigan, nawa'y napagpala ka sa iyong binasa. Kung 
may kumento ka o katanungan tungkol sa iyong mga nabasa, 
kung nais mo pang makilala ang Panginoong Jesus o di 
kaya'y may iba ka pang personal na katanungan. Huwag 
mahiyang sumulat sa email na ito: 
malayangbiblia@gmail.com o di kaya'y tumawag/mag-text 
sa mga numerong ito: 0917-715-0777, at 0999-996-5100. 
Ang serbisyong ito ay totoo at walang bayad. Pagpalain ka 
ng Diyos! 


98 


Ang Kaharian ng Kalangitan by Ang Malayang Biblia is licensed under 


https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 


Based on a work at https://github.com/openbibles/Malayang-Biblia- 


Translation. 


Permissions beyond the scope of this license may be obtained by 
contacting malayangbiblia@gmail.com 


This work is brought to you by: 


HOUSE 
or CHRIST 
FELLOWSHIP 


Also available on Android Devices just go to: 


https://mysword.info/ 


For more info visit our website at 
https://malayangbiblia.wixsite.com/free 


99 


100 


